CIT 
Ym Mreichiau 'r 
CREDADY N, 


Wedi ei oſod allan mewn 


PREGETH ar Luc ii. 28. 
Gan y Parch. EBENEZER — 8 M. A. 


At ba un y chwanegwyd, 
PREGET H arall, a elwir, 


AFL FFYDD 
Air a Chyfamalba Bur, 


S ALM LXXIV. 20. 
Gan y Parch. RALPH ERSKINE, M. A. 


HEFYD 


ODL ar Waith a Dadl y Nefoedd, 


Wedi ei gymmeryd allan o'r Llyfr rhagorol 


hwnnw elwir yn Saeſenaeg Goff _ Sonnets. 


Newydd eu cyfieithu ir Cymraeg. 


— 


C AERFVY RD DIN, 
Argraphwyd gan J. Roſs tros y Cyfieithydd, 
ac ar werth yn yr Argraph-dy yn Heol-Aw/t. 
M.DCC.XLIV. 


* = 1 | 
4 — — . 
. | * n - 
* — Th POE 
We ot. 
” 
* 
* 
9 
* 
® 
. 
o 
* 
% 
— 
* 
* 
i - 7 i ! 
o x 
F 
a” 4 
* 
- 
4 F : 
"4 
% 
- 
+ 
- 
mw 
* 
. 
8 


— - We. a. 


— 

A Y 

2 nnn . 
ol xd Sam. ba 


© 4 N 
. n " 


RR 


_— 
* 


* 


3 
b 


8 
R 


8 
Cyfieithydd at y Darllemdd. 


Gydwladwr caredig, 


Y 4 N fod Rhannau o Waith yr Awdwyr parchedig 
yn adnabyddus eiſioes yn ein Gæulad, ſef y Traeth- 
awd. rhagorol hwmrw, Am Siccrwydd Ffydd, o G- 
jeithiad y Parchedig Mr. W. Wiliams; a chwedi cael 
Derbyniad cyffredinal, a llawer 'gobeithio wwedi cael 
Budd a Lleshad trwydao, fel na raid wrth Lythyr 
Canmoliaeth i* Awdwr godidog. rhy faith fyddai 
fon am y derbyniad Jyad i waith yr Awdwr yn y Jaith 
Saeſonaeg gan y corph o Ddarllenyddion Proteflanaidd, 
nid yn unig yn yr Alban nen Scotland Gawwlad ei Ene- 
digaeth, Lloegr, Cymry, a' Iwerddon, ond hefyd yng 
Witedydd tramor y Gorllewyn, ſef yn America, @ 
Gwaith ei Frawd Mr. Ralph Erſkine Au ur y Llyfr 
gwerth fawr hwnmw ſef y Traetbaaud Am farw i'r 
Ddeddf a byw i Dduw yr an modd; O herwydd pa 
lam ni chaf ond chwanegu ychydig Eiriau mewn pertb- 
ynas i'r Cyfieithiad hwn, Hyn ſydd gennyf i ddywedyd 
i mi nid yn unig hyd eithaf fy Nghymhwzfiadau fy hun 
arferyd pob Gofal a Ffyddbondeb, i ddeall ac i ofed 
Meddaul yr Aaudeur allan mewn geiriau eglur, bywiog, 
a dgalladwy. 
Ond hefyd mi geifiais Gymmorth a Chyfarwydadyd y 
rhai mwya hyddyſc yn y gawaith a adwarenwn trwy 'r 
Wiad i gymmaru pl ddwy Dafodjaitb ai gihyad, a'i 


ddiwygio, Ile gevelont achos cyn mynd ac of i'r Argraph- 


waſc, acFelly yr wyf yn gobeithio nad oes unrbyw Feth- 


iant ynddynt ac au difuddia ith Enaid 0: gwel yr 


Arg lwydd 


— wr — 


énn. 
* r 


—ͤĩ oY 9 r r, ,,, —— OLE SS yx 
. 


| 
| 
* 


— 


„„ 2 „ 
» 


[iv 1 
Argiewydd fod yn dda i dywallt ei Fendithion arnynt. 
Y maent yn cynnwys jnddynt mewn byrr Eiriau holl 
fwm a fylwedd y wir Grefydd grift*nogol ſe Crift ym 
Mreichiau'r Credadjn, a'r Credadyn ym Mreichiau 
Criſt, ynghyd ar Nefvedd ar y Ddaecar hn canlyn y 
eyfryw undeb a'r tragæuyddoldeb o lawenydd ar ol llaw. 
Yn yr ail, y modd y mae Duw (ac fel y dylai r Cred- 
adyn) bob amſer edrych ar, ac yn mawrhau ei Gyfam- 
mod ynghyd ac eglurhad o amryw bethau mewn perthy- 
nas i'r Cyfammed a wnaeth ef a Chrift, yr baun yw'r 
oll yn oll ymhob peth fr Credadyn. Tr baun ddiben 
Duw a'i bendithio i Daarllenydd a Gwrandawyd4 
fel byddo'r Ffrwyth yn Sanfeiddraydd ar Diwedd yn 
Hæuyd tragmwyddol. | ; 
Bydd wych. 


Bydded byſpys ir Nladæuriaetb os caf yr rhain yn 
fuan oddiar fy Naw, fod gennyf rager o Waith yr Aau- 
dwyr yn barod i'r Argraphwaſc, cymmwys fyddai cadau 
byn yn lan heb rwyma à Gwaith eraill nes ceffir rha- 


Y Cyfieithydd. 


554+ $45 55:44:45.4 + $44 


Y Gwalliau mwya eu Pwys yn yr Argraphiad, 
beth bynnag ſy amgen, dymunir i'r Darllen- 
ydd eu maddeu, &c, | 1 


Tu dalen 4. llinell 15. yn lle oedd darllen oed. 
tu dal 48, lin. 19. yn lle ddyment, dar. ddy- 
munent. ac ynlle, os un dywedyd yr, dar. os 
dywed un. tu dal. 49. llin. 5. yn lle hun. 
dar. ham. tu dal 63. llin, 5. yn lle meddu, 
dar tueddu, 


Ae ade M ef Wd sf -U. 
e e 


LUC IL. 28. 


Nia efe ai cymmerth ef yn ei Freichiau, 
ac a fendithiodd Dauw. 


Is 4 ymadrodd canlynol, o'r ad. 


ac yn y blaen, ni welwn y 
ethau neilltuol hyn yn cael eu 
poſed i lawr mew EN 1 
FAS un Simeon, am yr hwn y mae'r 
ba * Teſtyn yn llefaru, Yn gyntaf, 
ni gawn Hanes — Gi ymddugiad, adnod 25 
ei fod ef yn Wr cyſiatn a duwisl, hynny yw, 
un yn gwneuthur cydwybod o ddyledfiv yddau 
dwy lech y gytraith, yn gyfiawn tuag at 
ddyn, ac yn dduwiol tuag at — Nodwn, 
nad oes neb canghennau diffrwyth yn Nehritt 
y wir winwydden : Y mae yr rhel'ny ag ſydd 
yn credu ynddo ef, yn rhai gofalus i gynnat 
gweithredoedd da, ac yn edrych ar ei holl 
orchymmynion ef. Rhan arall o ymddugiad 
Simeon AL ei fod yn diſewil am ddiddanwch yr 
Iirael ; 1 y yw, am Griſt y Mita addev. - 
edig, yr hwn ſydd, oedd, ac a fydd yn achcs 
ac yn ſeilfaen o 2 ch i'r holl ffyddlon- 
aid ymhob oeſoedd a therfynau amſer: A 
giuyn ei byd pawb a ddiſgiwiliant wrtho ef, canys 
hawynt hy ni's cywiliddir byth bythoedd. Rhna 
arall o'i ymddugiad yw, Fed yr Y/bryd Glan 
arno ef; a hynny fel Y/bryd Prophiuydoliaei h, 
ac fel Y/bry d o Sandteiddrwydd. Rhagorfraint 
yr holl wir ffyddloniaid yw, fod Yſbryd y go- 


goniant ac Yſbryd Duw ya gorphwys arnynt. 
i Pedr iv. 14. Yn 


-- -” & Re” 44 - LW N 
— 


C33 


cael ei gwneuthur i Simeon adnod 26. Ac yr 


 eedd wedi hyſbyſu idds gan yr Y/bryd Glan, na 


zvelai efe Angeu, cyn y pwelati Griſt yr Argliuydd. 
Ac yn yr addewid hon, y gwelodd Simeon ef 2 
Ilygad ffydd cyn iddo ei weled ef a'i lygaid 
corphorol. Nodwn, Fod golygiadau ffydd ar 
Griſt yn yr addewid, yn gwneuthur ffordd 1 

dangoſiadau teimladuy o hono yma, a 
chyflawn fwynhad o hono ar ol llaw, Eph. i. 
edi i chwi gredu y'ch ſeliiuyd. Yn Drydydd, 
Ni welwn pa bryd a pha le y cafodd Simeon 
gyflawniad gweithredol o'r addewid hon adnod 
27. Ylleoeddynydeml, a'r pryd oedd, pan 
ddugodd ei rieni, Y plentyn Teſu, i wneuthur 
trofto yn ol defod y gyfraith. Nodwn y rhei'ny 
ag ſy am gael cytartod a Chriſt, rhaid iddynt 
ddiigwil wrtho yn ei deml, a'i ordinhadau tref- 
nedig et et hun; canys yno y mae pob un yn 
llefaru am ei ogoniant. Yn Bedwarydd, Ac 
vn geiriau 'r Teſtyn, ni welwn, y groesſawiad 
a'r derbyniad cariadol a roddodd Simeon i'r Meſ- 
ſiah, pan y cyfarfu efe ag ef yn y deml, Yna 
efe a't cymmerth ef yn ei freichiau, ac a fend- 
ithiodd Ddurw. 

Oddiyma nodwn yn Gyntaf, Ragorfraint 
Simeon, efe a'i cymmerth ef yn ei freichiau, 
hynny yw, ym mreichiau ei gorph, ond ar yr un 
pryd, eſe a't cofleidiodd ef hefyd ym mreichiau 
ei ffydd, ac a'i cymmerodd efe i fynu fel 
Iechydwriaeth Duw ; heb hyn ni's gallaſai fen- 
dithio Duw am dano fel y Meſſiah addewedig, 
ac yn oleuni i oleuo'r cenhedloedd a gegeniant 
ei bobl Iſrael. Yr wyt yn barcd a chredu i 
lawer gymmeryd Criſt rhung eu breichiau, pan 
ydoedd efe yn faban, na chafodd erioed mobi 

ffydd 


4 . 
® 3 
2 


Yn Ail, V mae gennym yma adde wid Jn | 


1 

ffurfio trwy ffydd yn eu calonau; ond Simeon 
a' i cafodd ef yr mreichiau ei gorph a'i enaid 
yr un pryd. Gall rhai fod yn barod 1 feddwl, 
o pa fath ddyn gwynfydedig oedd Simeon, ar 
cyfryw goflaid hyfryd a gafodd, pan y cafodd 
y Meffiah mawr, Imanuel, y Duw-dyn, yn ei 
freichiau corphorol! Gwir yw, ac yn wir yr 
oedd hon yn rhagorol fraint ; ond etto braint 
oedd fr, oedd ei fod wedi cael gafael arno 
ym mreichiau ei ffydd; ac er yn awr fod ei 
gorph efallan o'n cyrrhaeddiad ni, etto y mae 
dytodfa barhaus i fyned atto, i'w ei gofleidio 
ar hyd y ffordd o ffydd: A hyn yw profiad 
pob gwir gredadyn, yn fwy neu lat. 

Yn Ail, Yn y geiriau, gwelwn ddiolch- 
garwch Simeon am y fraint hon: Ac a fendith- 
iodd Dduw. Vr oedd mewn tymmer nefol 1 
foliannu, yn llawn llawenydd a thangneddyf 
gan gredu; a'i galon yn dra helaeth o fawl, 
fel ac yr oedd yn dymuno cael myned yn fuan 
i dir moliant lle cafai iawn hwyledig delyn yn 
ei law, ac i uno a Haleluiau y prynedigion 
uchod ; yn arzvr, ebe ef, y gollyngi dy was mewn 
tangnedd f. Cymmaint a hyn am agoriad y 
geiriau. Cyn myned o honof at yr Athraw- 
iaeth ar ba un yr wyf yn bwriadau ſefyll; ni 
allwn ddyſgu oddiwrth y teſtyn a'i gyſylltiadau. 

Yn Gyntaf ſod gair ei addewid ef yn ficcr 
i'w ei bobl, ac na fethodd erioed o gyflawn- 
iad ; Simeon yma, a gafodd addewid oddiwrth 

r Arglwydd, na byddai iddo weled marzwolacth 
yd oni welai Grift yr Arghuydd ; ac felly mae'r 
teſtyn yn rhoddi hanes o'i chyflawniad. O 
foneddigion, Anturiwch ar air ac addewid Duꝛo, 
ac edrychwch arno fel y diogelwch goreu, 
Canys Hddlon rr hivn a addawidd ; y mae 

B 2 el 


| N 1 
ei air noeth ef gyſtal a thaledigaeth ; ni thor- 
rodd mo'i air a dyn erioed; ie, y mae yn am- 
hoſibl iddo ef fod yn gelwyddog. Yn, 

Ail, Y caiff y ffyddloniaid weled fod Duw 
nid yn unig cyſtal a'i air, ond gwell na'i air, 
pan y mae yn dyfod yn ei amſer ei hun, i 

_ wneuthur allan ei addewid iddynt. Ni chafodd 
Simeon ond addewid yn unig y cafai weled y 
Meſhah cyn ei farwolaeth ; eithr ni a welwn 
iddo gael mwy na golwg noeth arno ef, canys 
efe a'i cafodd yn ei freichiau a'i galon ar yr un- 
waith. In 

Drydydd, Fod gwir gredadyn yn caru Criſt 
mor dda, fel ac y bydd iddo ei oſod ef, hyd 
yn oedd yn ei galon. Simeon yma a gymmerth 
Griſt yn ei freichiau, ac a'i goſododd ef yn ei 
fynwes, mor agos at ei galon ac y gallaſai ef ei 
oſod; felly y mae'r Ddiweddi, Can. i. 13. H 
anwylyd ſydd i'm bꝛuyſi myrrh, rhwng fy mronnau 
yr erys tros y not. O 'r fath gydymgaredigo 
ſydd rhyyng Criſt a'r credadyn! Y mae efe yn 
ei dwyn hwy fel Wyn yn ei fynwes, a os 
au yn dwyn Oen Duw yn eu mynweſau, Eſa 
xl. 11, TD 

Bedwarydd, Fod y ffydd ag ſydd yn cofleid- 
io Criſt mor felus i'r credadyn, fel ac y mae go- 
Iwg ar angeu, nid yn unig yn hyfryd, ond het- 
yd yn ddymunol. Yr oedd Simeon yma, pan y 
cafodd Griſt yn ei freichiau yn fodlon i'r un- 
deb oedd rhwng ei gorph a'i enaid i gael ei 
ddatod. Ond i fyned heibio i'r holl bethau # 
hyn, yr atkrawiaeth ag wyf yn amcanu llefaru 
oi herwydd yr amſer preſennol yw hon. 


n 


1 


LO — 2 ee Es ＋— EEE STE — 
' — 
„ * 


g 
— 


— 
W % 
. 


* - — 
- uw AL 
RE, 


— — « 5 8 - + 
wy — x & \ 
— v en ger ]—¼tt . un woes, ow wwyor- vc dS 
. * 


— AF _— rr 
* ; 


— —— — 
— 4 ade." 
e Anetg — 


WET 


>< 
—— — 
Pe — — ————. 
= LE I 1 


— 


ATHRA\W- 


ö * 
— 4 ˙ — — .: 


2 
5 

0 * 
* 
1 
„ 
1 
85 
. 


I $- 1 
ATHRAWILTASE T Kb 

Fed y dd ag Hdd yn cofteidis Crift, yn lie n- 
wi 'r genau o farul. 

Simeon a'i cymmerth ef yn ei freichiau, ac 
a fendithiodd ems fel ac y dywedais i chw1, 
mai braich ffy dd oedd yn gafaelu am Griſt, a 
hon oedd yn ei lenwi ef o tawl a chlod, efe a'i 
cymmerodd ef fel Meſſiah yr Arglwydd. | 

Wrth fyned rhagof i lefaru oddiwrth yr 
Athrawiaeth hon, mi a gaf trwy ddwyfol gym- 
morth. 

1. Llefaru ychydig mewn perthynas !'r fraich 
o ffydd ag 1y'n cofleidio Criſt. 

2. Dal ſylw ar rai o'r Caniadau hynny ag 
ſydd yn llenwi calon a genau'r credadyn, o fawl 
pan y mae yn cael Criſt yn ei freichiau. 

3. Ymotyn pa fodd y mae yr ffydd ag 1ydd 


yn cofieidio Criſt, yn llenwi 'r galon a'r genau 
o fawl. Yn | 


4 Gwneuthur cymmwyſiadau o'r cwbl, 
Y Pen Cyntaf. 

Am y Cyntaf, ſef, mewn perthynas i'r 
Fraich o Ffydd, yr hon ſydd yn cofleidio Ieſu 
Grift, fe fydd im', yn 

1. Ddangos pa beth ydyw. Yn 

2. Dangos pa fath Fraich ydyw. Yn 
8 3. Dangos pa fodd y mae hi yn cofleidio 

rift, 

Am y peth Cyntaf, nid oes gennyf amſer yn 
breſenol, i agoryd natur ffydd gyda llawer © 
helaethrwydd; y cwbl a wnaf, fydd mewn ych- 
ydig bethau neilltuol, dangos pa beth ſydd i'w 
ei ddyall oddiwrthi, a pheth y mae hi yn ei 
arwyddoccau. Yn 

1 Y mae 'n dra eglur yn arwydoccau fod 
rhodd;2d neu ganiattàd © Griſt yn cael ei 

| B 3 __ wreuthur 


— C f ð „. . 
p 
— —_— am —L•ĩ.ᷓ _ 


galwad yr Efengyl. V mae derbyniad yn ar- 
© honynt oeddent ddynion „ rr megis 


ond eu bod i'w eu gwahaniaethu yn unig fel 


Grift, yn y gair i bechaduriaid yw'r fail ar 


=, $2 I1FE 
wneuthur 1 bechaduriaid yn rhad gynnigiad a 


wyddoccau rhoddiad ; a chymmexyd y peth na 
roddwyd, nid ydyw ond lledrad ac yſpeiliad, 
neu arferiad anghyfreithlon, Jo. vi. 32. Medd 
Criſt wrth y torfeydd lluoſog, a'r rhan amlaf 


pan yn amlwg oddiwrth ganlyniad y bennod, 
y Nhad ſydd yn rhoddi 1 chwi y gwir fara 
o'r nef; ymha le y mae yn dra eglur, fod 
rhoddiad a chynnigiad yn agos yr un peth, 


hyn, ſef, mae y rhodd, neu'r caniattad © 


yr hon y mae 'r cynnigiad yn cael ei wneuthur, 
Ni ddarllenwn i Dduw roddi 'r ddaear i feibion 
dynion; hynny yw, efe a wnaeth ganiattad o 
honi iddynt hwy; i'w ei meddiannu a'i def- 
nyddio ganddynt; a thrwy rinwedd y caniat- 
tad hwn, cyn dyfod o'r ddaear yn llawn pobl, 
pan byddai i ddyn ddyfod i ryw dir a goſod ei 
droed arno, efe a allai mewn diogelwch ei ddeft- 
nyddio fel ei eiddo a'ĩ feddiant ei hun; oddiar 
y fail hon, ſef bod Duw wedi rhoddi neu gan- 
iattau'r ddaear i feibion dynion. Yn yr un 
gyffelyb fodd y mae Duw wedi rhoddi neu ga- 
niattau ei unig anedig fab, Fo. iii. 16. i bwy 
ddiben? Fel na choller pwy bynnag a gredo 
ynddo ef, neu a gymmero feddiant o hono trw 
ffydd, ond caffael o honynt fywyd tragwyddol. 
Tra gwir yw, fod yr arfaeth dragwyddol, y 
e 30% a chymmwyſiad y prynedigaeth, yn 

riodol yn unig rr Etholodigion; ond y mae y 
dadcuddiad, o'r rhodd a'r 2 yn gyffred- 
inol i holl wrandawyr yr Efengyl, megis ac y 
mae'r enwog Mr. Rutherford yn goſod _— 

0 


hh 2 


fod y Gwrthodedigion yn cael cyſtal hawl 
ddadcuddiedig i gredu, ac y mae yr Ethole- 
digion yn ei gael. Y mae pob dyn ag ſydd yn 
byw oddifewn i derfyn yr hyfryd lais, yn cael 
cynnig ar Griſt, a'r cynnigiad yn cael ei oſod 
wrth eu dryſau, Ac y mae y cynnigiad yn dy- 
fod mor agos i dref at bob dyn, megis pe 
byddai yn cael ei bennu allan wrth ei enw : 
felly ni ddichon neb ddywedyd nad yw'r alwad 
na'r cynnigiad ddim immi, nid wyt fi ddim 
wedi ty awdurdodi i gofleidio Critt ; Canys 
arnoch o wyr yr ydym ni yn galw, ac at feibion 
dynion y mae ein llais, Diar. viii. 4. V mae 
— har, 5 neu gommifiwn Duw gennyn i 
regethu'r Etengyl hon, a gwneuthur cynnig 
i chwi o'r Criſt hwn, a hynny 7 bob Creadur 
a darddodd allan o lWynnau Adda, Marc xvi. 
15. Y mae diben ac amcan cyhoeddiad yr 
Efengyl hon ym mhlith pechaduriaid yn can- 
hn yn y geiriau neſſaf, yr hn a gredo a fydd 
cadwedig; a'r hwn ni chredo a gondemnir. Ni 
fu farw en erioed, ac ni fydd 1 neb farw tan 
ddiferion yr Efengyl o eiſiau cyflawn fail 1 
gofleidio Iachawdwr. Na ddo, na ddo, fone- 
ddigion, fe fydd eich gwaed a'ch marwolaeth 
ar eich pennau eich hunain ; eich anghredin- 
iaeth fydd ſeilfaen mawr eich damnedigaeth: 
fe edliw i chwi yn y dydd mawr i chw1 gael 
cynnigiad ar Grift, a chwi ni's mynnech mo'i 
offeidio ef; Yn gymmaint ac i'm eich gwa- 
aodd, ac i chwithau wrthod, i mi eſtyn fy 
law a neb heb yſtyried ; minnau hefyd 2 
chwarddaf yn eich dialedd chwi ; mi a wawd- 
iaf pan ſyrthio arnoch yr hyn yr ydych yn ei 
ofni, Drar. i. 24, 26. | 
2. Y mae y derbyniad neu'r cofleidiad yma 
O Griſt, 


"#1 
o Griſt, yn arwyddoccau gwybodaeth o Griſt; 
canys nid yw dyn pan y mae yn credu yn cofl- 
eidio bargen dywyll, yn awr y mae dau fath o 


 wybodaeth yn angenrheidiol 1 fod mewn ffy dd, 


ſet, gwybodaeth o honom ein hunain, a gwy- 
bodaeth o Griſt, 1***, Meddaf, y mae fiydd 
yn cynnwys ynddi wybodaeth o honom ein 
hunain, neu yn cynnwys ynddi argyhoeddiad 
ac amlygiad o'r pechod, y trueni, a'r caethiwed 
flafaidd, ag ydym ni wedi ymſyrthio iddo, 
trwy dorriad y cytammod cyntaf, y mae'n rhaid 
1r gyfraith fod yn athro i ni at Griſt ; heb am- 
lygiad ar bechod a thrueni trwy'r gyfraith, yn 
twy neu lai, ni bydd i'r pechadur tyth ffoi atto 
ef, yr hwn yw diwedd y ddeddf er cytiawnder.. 
Y mae rr dyn yn hyn o beth, yn dra chyffelyb 
i'r mor-wr ar y mor, a fyddo yn hwylio ar for 
a gwaelod garw erchyll a pheryglus ofnadwy 
iddo, ac nid ymhell oddiwrth graig fawr; cy- 
hyd ac y byddo efe yn meddwl bod ei long yn 
abl ddigon i'w ei ddwyn i dir, efe a ymlyn 
wrthi, aca wrthod fwrw ei hun ar y graig er 
ei ddiogelwch ; ond pan ddelo'r tonnau eyn- 
ddeiriog ar gwyntoedd yſtormus i guro ar . 
long, a'i thorri yn chwilfriw odditano, yna, ac 

nid cyn hynny, ) bydd iddo ef i fwrw et hun 
ar y graig: Felly y mae yma, cyhyd ac y 
byddo 'r pechadur yn meddwl y gall wneuthur 
yn ddifai ddigon ar y gwaelod erchyll, o'r cyt- 


ammod gweithredoedd, ei waith ei hun, a'i 


feddyliau da, ni bydd iddo fyth fwrw ei hun 
ar Griſt Craig yr oeſoedd; ond pan ddel y 
demeſt] fawr i eſcubo ymmaith bob noddta 


dwyllodrus, ac i ddangos iddo o's exys ar y 


gwaelod hwn o'r ddeddf, fod yn rhaid iddo yn 
anhepcorol ſuddo i waelod uffern; yna, * 
ni 


"RH A. > FF MM! mo. 27 EG © oo IS Bo. eo ED 


KO Vw Me w 


a a. ß ̃ ß Üb 


1 

nid byth cyn hyn, y llefa'r pechadur allan gyda 
cheidwad y carchar, Ha wyr frodyr pa beth a 
wnaf fel y byddwyf cadwedig? Vr un peth a 
welwn yn Faul, Rhuf. vii. 9: Eithr yr oeddwre 
i gynt yn fyw heb y ddeddf, ond pan ddaeth 
y gorchymmyn 1 ad fywiodd pechod a minnau 
a fum farw. A'r Gal. ii. 19. Myfi trwy'r 
ddeddf ydwyf wedi marw i'r ddeddf, fel y bydd- 
wn fyw i Dduw. Fel hyn meddaf, fod gwaith 
ffydd yn cofleidio Criſt, yn arwyddo angrheid- 
rwydd gwybodaeth ac argyhoeddiad o'n cyflyr- 
au colledig trwy'r ddeddf, neu'r cyfammod 

gweithredoedd. | 
2. Y mae ffydd yn arwyddo neu yn dal. 
allan wybodaeth o Griſt, megis meddiginiaeth 
fendigedig o baratoad Duw; ac y mae cym- 
maint a hyn yn myned gyda gwir natur ffy dd, 
megis ac y gwelwn ei bod yn fynych yn myn- 
tan yr enw Gwybodaeth, Eſay xllii. 10. 
J. xvii. 3. Ac nid yw'r wybodaeth hon am 
Griſt, yn wybodaeth dremmiol noeth allanol 
am dano ef, nag yn cael ei chyrrhaeddyd trwy 
amlygiadau natur, neu trwy oleuni cyffredin- 
ol, o herwydd y mae llawer o anghredinwyr 
dyſgedig; y mae'r wybodaeth o hono ef yn 
wybodaeth du-fewnol mewn modd cadwedigol, 
yr hon ſydd yn dyfod trwy yſbryd doethineb a 
dadcuddiad, ac yn cydgymdeithiaſu 2'r amtyg- 
iadau allanol o hono efe yn yr Efengyl, yr hyn 
1ydd yn myned i natur gwir fydd 12 * Duw 


yr hwn a orchymmynodd i'r goleuni lewyrchu 
allan o dywyllwch, yw yr hwn a lewyrchodd 
yn eich calonnau, i roddi goleuni gwybodaeth 
gogoniant Duw yn wyneb leſu Griſt, 2 Cor. iv. 
6. JM maeefe megis un a dorrai allan ffeneſtr 
tan fron y dyn, yr hon ac oedd o'r blaen megis 

| carchar 


[ 10 ] 
carchar tywyll, y pwll uffernol, gan wneuthur 
i belydr cadwedigaeth, a goſtyngeiddrwydd, 
ynghyd a goleuni o'i gaethiwed i lewyrchu i 
| mewn; ac yn y modd hyn, y mae'r pechadur 
| { yn cael ei gyfnewid o dywyllwch i' ei ryfedd- 


i is ol oleuni ef: A'r goleuni hwn a elwir Goleuni 
i} yr Bywyd, rv mae gyda hwn y mae eg- 
; wyddor newydd o fywyd yſbrydol yn cael ei 


phlannu yn yr enaid, Eph. ii. 1. A chwithau 


* a fywhaodd efe pan oeddech feirw mewn cam- 
4.8 wedd a phechod. | 
i j 3. Y mae cofteidio Criſt fel hyn, yn cynnal 


11 yn yr enaid gyd-{ynniad cadarn a ſefydlog i 
3 | | ddadeuddiad yr Efengyl mewn perthynas i 
Griſt ; felly na's gall y pechadur lai na chyd- 
| ddywedud gyda Paul, 1 Tim. i. 15. Gwir yw'r 
19 Ir ac yn haeddu pob derbyniad, ddyfod leſu 
| riſt i'r byd i achub pechaduriaid. Yn awr, 
; y 1 hwn yn yr enaid i Ddadcuddiadau 
yr Efengyl, nid cydſynniad noeth Hiſtoria ol 
ydyw, canys fe ddichon ac y mae y gwrthod- 
edigion yn credu fel hyn; eithr y mae y cyfryw 
| gydſynniad, ae y ſydd yn ſeilfaenu ar dyſtiol- 
iP aeth Duw, neu ar ei waith ef yn tyſtiolaethu 
am Griſt yn yr Efengyl ; am hynny hi a elwir, 
Credu tyſtiolaeth Duw, a ſelio mai geirwir 
yw efe. Ni ddichon ffydd ac ſydd a natur 


|| gadwedigol anturio ei hun ar un rhyw beth tu 
'| yma i air ac awdurdod Duw ei hun, Fel hyn 
. y dywed yr ARGLWYDD yw fail a rheſ- 
1 wm cydſynniad yr enaid, mae hon yn 


, gadarnach fail na'r nef na'r ddaear ; Canys y 
| mae dull y byd hwn yn myned heibio, ond 
gair yr Arglwydd a barha yn dragywydd; cyt- 
iawnder yw gwregys ei lwynau, a ffyddlon- 
deb yw gwregys ei arennau ; felly efe a _ 
a bo 


e 
1 * W —— * 


( 11 ] 

2 bod yn Dduw, mor gynted ac y paid ef a 
a bod cyſtal a'i air, yr hwn a ficcrhaodd efe 
trwy ei li, fel trwy ddau beth dianwadal, yn 
yr rhai yr oedd yn amhoſibl i Dduw fod yn 
gelwyddog. | | 

4. At hyn y mae yn canlyn dderbyniad, a 
chofleidiad, neu gymmwyſiadol weithred fy dd. 
Yna mae Criſt yn dyfod yn adnabyddus yn 
ngoleuni yr gair a'r Ytbryd a'r gwirionedd dad- 
cuddiol mewn perthynas iddo ef, yn cael cyd- 
fynniad hefyd; y mae 'r enaid yn myned radd 
ymhellach, ac fel un ai cymmerai ef i dref 
ci freichiau a'i fynwes, megis meddiginiaeth a 
fyddai ymhob modd yn dra chymmwys at glwyf 
2 greſynnol gyflwr yr enaid. Y mae y derbyn- 
iad hwn, neu weithred briodoliaethol ffydd yn 
dra chymmwys, megis pe bai yn adlais yr 
enaid 1 alwad a chynnigiad yr Efengyl. Yr 
wyf medd Duw yn ei gynnig ef yn Iachawdwr 
i ti; yr wyf finnau, medd ffy dd yn ei gofleidio 
ef yn Iachawdwr i mi: Yr wyf medd Duw yn 
el nns ef yn Dadvethineb 1 ti yr hwn wyt yn 
ffol; ac yr wyf ftinnau medd ffy dd, yn ei got- 
leidio ef yn Ddoethineb i mi: Yr wyf medd 
Duw yn ei gynnig ef i ti yn Gyfiawnder ac yn 
Gyfiawnhad, yr hwn wyt yn bechadur dam- 
nedig ; yr wyt finnau medd Ffydd, yn ei got- 
leidio ef fel yr Arglwydd fy Nghyfiawnder: 
Yr wyf medd Duw, yn ei gynnig ef i ti yn 
Sancteiddrwydd, yr hwn ac wyt yn bechadur 
aflan halogedig ; 9 wyf finnau medd Ffydd, 
yn ei gofleidio ef er fy Sancteiddrwydd: Yr 
wyf medd Duw yn ei gynnig ef i ti yn Bryne- 
digaeth, yr hwn wyt yn garcharor cyfreithlon; 
yr wyf finnau medd Ffydd yn ei gofleidio ef, 
yn Brynedigaeth i mi; ac i fod im' dll yn = 

| e 


” 
\ 
| 
15 
* 
g 
= 
1 
1 


1 
Fel hyn meddaf y mae adlais yr enaid i lefer- 
ydd D yn yr Efengyl, pan y mae yn credu, 
= debyg- iawn fel y gwelir, Zech. xiii. 9. 
ywedat fy mhobl yw efe ; ac yntau a ddyw- 
ed yr Arglwydd yw fy Nuw : dyma'r peth ac 
ydym yn ei alw yn Siccrwydd Ffydd, neu yn 
Grediniaeth trwy Briodoliad, ym mha le y mae 
yr enaid, megis yn cymmeryd gafael a meddi- 


ant ar Griſt, a'r holl fendithion a bwrcaſodd 


efe, megis ei eiddo ei hun, a hynny ar Sail 
cynnigiad Jr Efengyl a'r addewid. A'r pethau 
oedd o'r blaen mewn modd cyffredinol i bawb, 

mae'r enaid yn awr yn eu dwyn hwynt 
adref atto ei hun mewn modd neilltuol, ac yn 
debyg iawn 1 Simeon, yn cymmeryd Criſt yn ei 
freichiau a'i fynwes, gan ddywedud gyda The- 
mas, Fy Arglwydd a'm Duw. Nid wyf yn 
dywedud, mae iaith gyntaf ffydd yw, mae 


| Criſt wedi marw troſoſ fi, neu yr wyf wedi fy 


ethol er tragwyddoldeb ; nage, eithr iaith dde- 
chreuol ffydd yw, y mae Duw yn cynnig i mi 
Griſt wedi ei ladd a'i groes-hoelio ynlachawdwr 
im”, ac yr ydwyf finnau yn eymmeryd y Criſt 
hwn a laddwyd yn Iachawdwr i mi; ac ar f 
nghymmeriad a'm cofleidiad o hono ef, fel ac 
y mae yn cael ei gynnig, y mae gennyf le i gre- 
du fy mod wedi ty ethol, a'i fod ef wedi marw 
ac + fi yn neilltuol, ac nid cyn hyn y gall efe 
gredu 'r pethau hyn. 

Ni bydd im' chwanegu, ond yn unig fod y 


weithred briodoliaethol hon yn anwahanol 
oddi wrth yr adnabyddiaeth, neu yr wybodaeth 
a'r cydſynniad grybwyllwyd am danynt uchod, 
ac hetyd eu bod oll yn gynnwyſedig yn natur 
gyffredinol gwir ffydd; yr hyn ac wyf yn eu 
cymmeryd megis gweithred yr holl enaid, heb 

ym- 


„ 


rs bs 3 WW 1 


— 


* 


1 | 
ymrwymo. wrth gynneddf mwy na'r llall, neu 
wahaniaethu rhwng dechreu na pharhad am- 
ler. | 

Yn awr y mae'r ffydd gadwedigol hon, a't 
darlunio fel hyn, yn ei gweithrediadau han- 
fodol mewn amrywiol ymadroddion yn cael ei 
goſod allan yn y Scrifennadau Sanctaidd, I ſ- 
crythyrau 'r Gwirionedd; oddiwrth y ffynnon 
hon yn unig, y mae 1 ni i ddyall pob peth o't - 
phlegid, At y gyfraith ac at y dyſtiolaeth, oni 
ddywedant yn ol y gair hwn, hynny ſydd am 
nad oes oleuni ynddynt. 

1. Y mae hi yn cael ei galw, Derbyn Crift, 
Jo. i. 12. Cynniter ac a'u derbyniaſant ef, &c. 
Col. ii. 6. Megis gan hynny y derbyniaſoch 
Griſt leſu yr Arglwydd, telly rhodiwch ynddo. 
mae'r ymadroddion hyn am ffydd yn ein 
harwain 1 ddyall am Griſt, tan yr yſtyriaeth o 
Rodd, a fyddai yn rhad yn cael ei chynnig a'i 
dal allan i ni yn yr Efengyl, ac yn dwyn yn 
drwyadl yn el natur ei hun le i'w ei phriodolt, 
o blegid p'le bynnag y byddo dyn yn derbyn 
Rhodd, y mae yn ei chymmeryd fel ei eiddo ei 
hun, ac y mae yn dytod yn feddianol iddo. 

2. Y mae weithiau yn cael ei goſod allan, 
trwy Ymorphwys neu dreiglo ein hunain ar yr 
Arglwydd, Sal. 37. 5. Treigla dy ffordd ar yr 
Arglwydd ; ac yn y . adnod Diſtawa yn yr 
Arglwydd, neu yn ol y Sa:ſnazg, Ymorphwys 
yn yr Arglwydd, a diſgwil wrtho. Fe ddichon 
yr ymadrodd hwn fod naill ai yn gyffelybiaeth, 
1 ddyn tlawd blinedig,. yr hwn a fyddai yn 
barod a ſyrthio tan ei faich, a'i draed yn anall- 
uog ei ddwyn ef; y mae yn pwyſo ac yn 
gorphwys ei hun ar ryw graig gadarn, am yr 
hon y mae efe yn 9 na bydd iddi ſyrthio 

oddi 


— - 
as + 


D 
_— 
. 
— - 


——__ — 


— wa 


4 
S OT I In CO". 23 


—— — — 
—cõ—ů— 


— ————————— 


2 
rn 
o 


— — Sw 


— - - 
- 2 7 - 5 
— ͥ — — -. _ Suites ad 
— fe 


— * 


— - 


— 2 1 — — 


——— 


ö eee. 


— 4 © 
2 20 
— = 


PP ˙ w ²˙ a a ee a 


1 14 ] 
oddi tano: Nid ffydd yn y weithred o 
gyfiawnhad yn Ris gweit hredol, ond Gras 
gorphwyſol ydyw; O! medd yr enaid tlawd, 
yr wyf yn debyg i ſyrthio i lawr 1 eigion Uffern, 
tan bwyſau Fy nghamweddau, yr rhai aethant 


tros fy mhen, _ baich trwm, y maeat yn 


rhy drwm i mi : oſodaf fy nghymmorth 
ar yr hwn 2 nr uw 1 mi; O! dyma 
ngorphwysfa. Ac am hynny y dywedir i fod 
y rhai —_— n credu yn myned i mewn iw 
orphwysfa ef. Neu 3 2 ddichon fod gor- 
phwys fel hyn ar Griſt, yn gyffelybiaeth, o 
o wr yn gorphwys ar ſcrifen-rwym, neu Fond; 
neu ar feichnydd diogel a 2. wedi ei gael, a 
hwnnw yn wr goludog. mae y cytryw un 
yn ei gymmeryd fel meichiau iddo ei hun, ac 
yn gorphwys ar ffyddlondeb yr hwn a'i rhodd- 
odd : felly mewn credinizeth, yr ydym yn 
#0 rphwys ar anghyftnewidioldeb yr addewedig 

duw yn Nghriſt, megis meichiau digonol am 
y — ſydd wedi en haddaw. 

3. Hi a elwir yn F foi! i gym S * 
y gobaith a oſodwyd o'n blaen, 
Yn hyn y mae e oddiwrth y hoff. 
ndd tan y gyfraith, yr hwn ac oedd 1 ffoi rha 
dialydd y 12 yazn tlawd oedd ac ymlid 
ar ei ol, nid oedd 10 ganddo 1 droi ar un llaw 
mwy na'r llall i neb 0 ddinaſoedd Iſrael, nid 
oedd iddo ddim i ffoi i'r deml, ac yno 1 aberthu 
aberthau ; ond rhaid oedd iddo foi yn union- 
gyrch it ddinas noddfa. F elly mewn credin- 
iaeth, nid oes le fyth i'r enaid ymorphwys 
mewn un peth tu yma i Jeſu Grift, yr hwn 
yw'r un ac ſydd i fod Yn ymguddfa rhag y 
Fog ac yn Hoehes rhag y demeſtl ; fe ddaw 


forom fawr ac a yicyba Pe bob _— 
ara 


a. + © _ ca ms: = Ot / )) / ai «> Mg es. AE. . ERS 


— 


ASS —⁹ 1 AM © oo mx 5 —=_@ Wa: a. 


* 
8 


a ha f * 1 2 2 

— 2 , *T- | b 
3 — Pe. NIP + ad 2 
"TERA SE 3-1 LPG. I 


- „ . — 
8 
. 


LE \ 2 . = | " Wa * ry | 
= 2 ® - 
a pal hs, oo. > _ 


* 
— 
L 
* 
* 
1 
\ 
4 - * 
*. 5 
o « £ 
"a. , 
3 « ö 
$I 
* > 
”, 
ES 
8 
L : 
0 V4 
* 
4 Ko 
& 
„ "4 
i 
I 
4; ' 
337 . 
- 
188 
* "4 
As 
1 
- 
"We 
5 
7 * 5 
1 
oy A 
* . 
* 
13 
* * 
* I 4 
"PEI 
þ . 
? « 
buy 2 
">" 
1 
94 
# 
* 
4 


ps 
Tx 


( 2s 1 

arall : ond megis y llofrudd, pan gyntaf ac y 
byddai oddifewn pyrth y ddinas noddfa, yr 
oedd yn y fath ddiogelwch, fel ac y gallai yn 
ddifraw ymddiddan a dialydd 4 gwaed, heb 
fod mewn un- rhyw berygl; felly y mae yr 
enaid ac ſydd trwy ffydd wedi ffoi tan gyſcod 
gwaed a chyfiawnder Criſt, yn y fath ddiogel - 
wch annychry nadwy fel y gall anturio ymddi- 
ddan a'r gyfraith, a'i holl ymlidiadau, a dywed- 
yd gyda'r Apoſtol, Rhuf. 8. 35. Pwy a rydd 
ddim yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r 
hw 1ydd yn cyfiawnhau, pwy yw'r hwn ſydd 
yn damnio ? Criſt yw'r hwn a fu farw, &c. 

4. Hiaelwir, Ymoſtwng i gyfiawnder Duw, 
Rhuf. x. 3. Ymadrodd tra dieithr y dybygid 
fyddai! Clywed fod drug Weithredwr a fai 
wedi ei gondemnio, yn gwrthod ymoſtwng i 
dderbyn pardwn oddiwrth ei Dywyſog? Neu 
fod un cwbl noeth yn gwrthod ymoſtwng i 
gymmeryd ei ddilladu? Y mae'r ymadrodd 
uchod yn eglur ddangos allan reſynol falch- 
der calon dyn ; yr ydym ni megis pe baem wedi 
dringo debygem i orſedd o hunan-gyfiawnder 
trwy'r ddeddf, gan feddwl gyda Laodiſea, ein 
bod yn gyfocthog, ac heb eiftau dim, ac yn 
wradwydd yn ein golwg, 1 fod yn rhwymedig 
am gyhiawnder un arall : eithr yn awr pan y 
byddo 1 ddyn gredu, y mae'r holl ddychmygion 


caerog yma yn cael eu gwneuthur yn gyd 


waſtad a'r Wwch, ac y mae yn cael ei waghau 
o hono ei hun, a'i wneuthur i gyfrif pob peth 
n dom ac yn golled, fel y ceir ef yn Nghriſt, 
eb ei gyhiawnder ei hun, ond yr hwn ſydd 
trwy ffydd Ieſu Griſt, ſet y cyfiawnder ſydd o 
Dduw trwy Ffydd, Phil. iii. 8, 9. Y mae 
iaith yr enaid ac ſydd 2 ymoſtwng i gyfiawn- 
2 der 


ydwriaeth; dyma'r man y goſoda 


1 61 | 
der Crift, yn un ag iaith yr Eglwys, E/ay xIv. 
Yn ddiau — yr 4 gd Lede 9 y Jo mi 
Gyfiawnder a Nerth. © 
5. Hi a elwir, Ymafhd yn nghyfammod Duro, 
Eſay lvi. 4. Sef yn y Cyfammod Gris, megis 
ac y mae yn gorwedd yn ngorchwyliaeth allan- 
ol yr Efengyl, yr hwn ſydd yn gyffelyb i Raff 
a deflyd 1 blith Iliaws o Ddynion a fyddai ar 
taddo; y mae Duw yn dyfod trwy ei Weini- 
dogion, i lefain ar ol Pechaduriaid ſuddedig, 
pa rai ſydd yn agos myned 1 lawr i'r Gagendor 
ddiwaelod o Ddigotaint, Ymafiwch, medd 
Duw, yn fy Neyfammoed i, ac yn yr hwna 
roddais yn Gyfammod Pobloedd, ac myfi a'ch 
gwaredaf chwi rhag myned o honoch i'r Pwll 
diwaelod o drueni. Yn awr pan y mae'r Dyn 
yn credu, y mae megis un yn cymmeryd gafael 


yn y rhaff hon o Iechydwrieth yn y Cyfam- 
mad Gras a'r addewid; ac yn gyftelyb i Feremi, 


pan oedd y rhaffau yn cael eu gollwng 1'r Pwll 
Ebedmelech, yna mae efe yn eu goſod hwy 
oddi tan ei Geſſeiliau, ac yn goſod ei bwys ar- 
nynt. Y 1 4d. yn y _ mo, 
n dywedyd a Dafydd, pan oedd yn lle- 
— — 83 Gras, Heme 5 holl Tech- 
holl Bwys 

fy Enaid ſuddedig ac andwyol. 

6. Hi a elwir, Rhoddi ein law i'r Arghoydd, 
Hezekiah a ſcrifennodd at y Llwythau gwrth- 
giliedig, gan eu cynghori hwy i roddi o honynt 
eu dwylo Ir Arglwydd ; gan gyteirio ei ymad- 
rodd at y modd ac y mae ymhlith Dynion ac 
a fyddo mewn ymrafael au gilydd, pan y maent 
yn dyfod i Heddweh, y maent yn roddi eu 
dwylo y naill Ir Ilall mewn amlygiad o Gyfeill- 
garwch, Y mae y Duw mawr, y * 
| | | netol, 


ddl 6 0 in „ Mk . „ 
- 


( 17 ] 

nefol, yr hwn a ddigiaſom ni; yn dyfod trwy 
oruchw yliaeth yr Efengyl, gan eftyn allan ei 
Law nf wn y DR ir. = 3 
rthryfelgar, wedyd, Wele ft, wele ; 
Cfwch 1 wm ied — gwrthryfelgar, 2 
byddwch m_—_ wagons a mi. Yn awr pan 
mae'r adur u, y mae megis un yn 
yd _ law Arglwydd, fel y gwelir y 
teſtyn hwnnw yn. Eſay xxvii. 5. Ymafled yn 
fy nerth i, fel y gwnelo Heddwch à mi, ac efe 
A —_—— A _ _ Grif 
. Gelwir hi, Agoryd ein Calonnau i Griff, 
3g 3 De . 2. Actau xvi. 14. 1 
mae'r V madroddion hyn yn dal allan, fod calon- 
au Pechaduriaid wrth natur wedi eu caead a'u 
bollto yn erbyn yr Arglwydd ; felly pan y mae'r 
Dyn yn credu, y mae dryſſau tragwyddol y 
Dyalltwriaeth, yr Ewyllys, a'r Serchiadau, yn 
cael eu hagoryd ac yn ymderchafu at Arglwydd 
y Lluoedd, yr Arglwydd cadarn mewn Rhyfel. 
8. Weithiau hi a elwir Prynu, Efay lv. 1. 
Deuwch prynwch Win a Llaeth, heb Arian 
ac heb werth, Dad. iii. 18. Yr wyf yn dy 
gynghori, i brynu gennyf i Aur wedi buro 
trwy Dan, Sc. Nid yw'r prynu hwn ddim yn 
arwyddo yr fath beth a bod newidiad, megis 
pe baem yn rhoddi i Dduw gogufywch gwerth 
am eiRas; prynu heb Arian ac heb werth ſydd 
yn y Farchnad hon; rhoddi Tlodi am Cyf- 
oeth, Gwagter am Gyflawnder, Bryntni am 
Lendid, Euogrwydd am Gyfiawnder, Caeth- 
wed am rydd-did; mewn Gair, prynu ym 
Marchnad Criſt nid yw ddim amgen na chym- 
meryd, Dad. xxii. 17 Yr hwn ſydd yn Ewyllyſis 

cymmered o Ddwfr y Bywyd yn Rhad. | 
mae Yſpryd Duw yn gwneuthur defnydd 

3 o amryw 


[ 18 ] 
o amryw Ymadroddion yn y Gair, a hynny er 
mwyn dangos allan natur ffydd ; weithiau hi a 
elwir, Sail y pethau yr ydys yn eu gobeithio, Heb. 
xi. 1. oblegid fod ffydd, megis pe b'ai, yn 
ſylweddu ac yn meluſu 'r addewid: yn dra 
thebig 1 fod Dyn yn edrych i'w ei Fondau a'u 
Scrifen-traint, ,neu ryw ads arall; efe a 
ddywed dyma fy holl Olud a'm holl Feddian- 


au; er nad ydynt ond Darniau bychain o Bap- 


pur: felly y mae'r Credadyn, pan y mae yn 
edrych ar Gyflawnder a Chyfiawnder Criſt, 
megis ac y mae yn cael ei ddal allan yn addewid 
Rad yr Efengyl, -yn barod i ddywedyd, dyma 
fy'm ſail a'm ſylwedd, a'm holl feddiannau 
tragwyddol; a chyda Dafydd, yr hwn oedd yn 
flawenhau yn Ngair ac addewid Duw, megis 
un yn Hlawenhau am Yſpail fawr iaun, je, 
givell ydyw na choeth Aur lawer. Drachefn, hi 
a elwir yn yr un adnod, Siccrwydd y pethau nad 
ydys yn ei gweled: Y mac'r Gair yn y laith 
wreiddiol yn arwyddo Eglurdeb, neu amlygiad 
o Adnabyddiaeth anwrthwynebol. V mae 
Ffydd yn gweithredu ar yr Addewid, yn ficcr- 
hau i'r Enaid Wirionedd y Pethau anweledig, 
regis pe bai yn eu gweled hwynt ger ei fron 


2 Llygaid ei Gorph : Ac nid yw'r olwg hon o 


Ffydd ddim chwaith yn gyftelyb i'r olwg a 
welodd Balaam ar Griſt, pan oedd yn dywedyd, 
Gwelaf ef, ond nid yr awr hon, edrychaf arno 
ond nid o agos, Numb. xxiv. 17. Efe ai gwel- 
odd ef trwy Yſbryd Prophwydoliaethol, fel 
Pryniawdwr T[/rae/, ond ni's gwelodd efe ef 
trwy Yſbryd Ffydd fel ei Bryniawdwr ef ei 
hun, fel ac y gwelodd Fob ef, Job xix. 25. 
Balaam a'i gwelodd ef, ond heb ddim haw! 
Berſonol ynddo; ond 7cb 2'j gwelodd ef, fel 


El 


[ 19 ] 
ei Bryniawdwr ef ei hun, os Phriodoliad, 
neu fel un priodol iddo; Myfi a wn, ebe ef, 


fod fp MHRYNWR yn Hi. Drachefn yn yr 


adnod 13 gelwir hi, Derbyn yr addewid, neu 
yn ol y Saeſnaeg, Cofleidio yr addewid. Mae'r 
Gair yn y laith wreiddiol yn arwyddoccau, 
cyfarchiad cariadol, neu na re Ymad- 
rodd cyfeiriol oddiwrth ddau Gyfaill anwyl, y 
rhai pan y maent yn cyfarfod, a waſgant naill 
y llall ym Mreichiau eu gilydd yn y modd 
mwya cariadol a ſerchiadol. Y mae Gras yr 
Addewid yn cofleidio 'r Enaid, ac yna mae'r 
Enaid yn cofleidio 'r addewid, ac fel yn ei 
aſgu hi a Chriſt ynddi rhwng ei Freichiau, 
In wrthwyneb i hyn y mae cyflwr y Rhag- 
reithwr rhyfygus, yr hwn yn ficcr mewn rhyw 
fodd a gofleidia 'r Addewid ; ond nid yw pri- 
odol Ras yr Addewid ddim yn ei gofleidio ef, 
y mae efe yn y cyflwr hyn megis un yn cofleidie 
ren, ond nid yw'r Pren yn ei gofleidio ef. 
Drachefn, y mae Ffydd weithiau yn cael ei 
galw Bꝛuyta Corph, ac yfed Gr. Mab y Dyn, 


Jo. vi. 53. o herwydd bod Ffydd yn gwneuthur 


defnydd o hono, ac yn cymmwyſo Criſt yn 
Fywyd, yn Gynhaliaeth, ac yn Ymborth i'r 
Enaid; yn dra chyffelyb i Ddyn yn gwneuthur 


defnydd o Fwyd a Diod a fyddo yn cael eu 


goſod ger ei fron er Cynhaliaeth corphorol. 
Caffed Dyn wledd ger ei fron, a honno yn 
wledd mor odidog ac y bu gwledd erioed, etto 
o's na bydd iddo wneuthur defnydd o honi a'i 
chymmwyſo atto ei hun, efe a newyna yn an- 


hepcorol: felly heb Ffydd gymmwyſiadol o 


Griſt ai Gyflawnder, yn ddiau ni fyddwn feirw 


yn dragywydd ; ac O] pwy mor doſt y new- 


ynu ynghanol lewndia ? 
Ag 


[ 20 J 

Vn ddiweddaf, V mae Ffydd yn cael ei galw, 
Ymadyried yn Enw yr Arghuydd, Efay l. 11. a'r 
XXvi. 3. Yr ydym bawb yn gwybod pa beth 
yw yried mewn Dyn am ei Oneſtrwydd 
21 Gywirdeb ; pan y mae yn rhoddi ei Air, nid 
ydym yn gwneuthur dim amheuaeth, na chen- 
nym ddim gwan-feddwl, na bydd iddo gyf- 
lawni yr hyn a addawodd : felly y mae Ftydd 
yn cymmeryd yr Addewid, ac yn ymddyried yn 
Anghytnewidioldeb yr hwn a addawodd ; me- 
gis ac y dywedir am Abraham, Ac nid amheu- 
odd efe Addewid Duw, trwy Anghrediniaeth ; 
eithr efe a nerthwyd yn y Ffydd i roddi Go- 
goniant i Dduw, Y mae Priodoliaethau Duw, 
ei Gadernid, ei Sancteiddrwydd, ei Ddaioni, 
ond yn enwedigol ei Wirionedd wedi eu gwyſtlo 
yn yr Addewid, fel Seilfeini i ymddyried arnynt, 
ac am hynny ni allwn ymddyried yn ei ENW 
ef, a phan y byddom yn ymddyried ynddo ef, 
ac yn ymorphwys ein hunain arno, y mae 
rhaid 1 ni bob amſer ei gymmeryd ef fel ein 
Duw ni yn Nghriſt, canys ni's gallwn ni fyth 
ymddyried ynddo, tra byddom yn ei gymmeryd 
ef fel Gelyn. 
Yr Ail Peth a oſodwyd ger bron, er eglur- 


had y Pen Cyntaf cyffredinol = y Drefn, oedd 


dangos 1 chwi rai o Gynhedd 
ſef Ffydd. 

Yn Gyntaf, Braick ydyw ac ſydd yn pꝛuyſe ac 
In gorphwys, Can. viii. 5. Pwy yw hon ſydd 
yn dytod i fynu o'r Anialwch ac yn pwyſo ar 
ei Hanwylyd ? [ſay xxvi. 3, Ti a gedwi mewn 
tan yt heddychol, yr hwn ſydd a'i feddyl- 
fryd arnat ti, am ei fod yn ymddyried ynot. 
Gwaith a Swydd Ffydd yw cynnal i fynu yr 
Enaid pan ybyddo yn barod a ſuddo gan faich 

el 


au'r Fraich hon, 


E 3 
ei Bechod, a'i Ofyd, a'i Dywyllwch, a Gwrth- 
giliadau. Sal. xxvii. 13. Diffigiaſwn pe na 
chredaſwn weled Daioni yr Arglwydd yn Nhir 
y rhai Byw. Y mae hi yn pwyſo ac yn ym- 
orphwys ei hun arno ef, yr hwn yw Nerth 
Iſrael, ie ar y Gvr ag ſy'n Gyfaill i Dduw, yr 
hwn a wnaeth efe yn gadarn iddo ei hun; ac 
fel hyn y mae hi yn cynnal i fynu'r Enaid tam 
y Gwaſgfteydd trymmaf. 

2. Braich ydyw ac ſydd yn ennill ac yn ehva. 
Y mae'r Apoſtol Paul yn dywedyd, Phil. iii. 
8. am ennill Criſt a'i gael ynddo ef; ac fe 
ddywedir am 3 doeth, iddo fyned 
a gwerthu yr hyn oll ag y feddai, fel y gallai 
brynu, neu ennill y Perl Gwerthfawr; ac ni's 
gellir mewn un modd ennill f Perl hwn, ond 
trwy ei dderbyn, Fo. i. 12. le mae Fſydd yn 
Ras mor ennillfawr fel ac y mae beunydd yn 
cymmeryd, a beunydd yn derbyn allan o Gyt- 
lawnder Criſt Ras am Ras; y mae hi yn cloddio 
i mewn i Graig yr Oeſoedd, ac yn gwneuthur 
yr Enaid tlawd yn oludog o Olud anrhaeth- 
adwy; y mae hi yn cynnal ei Maſnach a'r 
Nef, ac yn teithio i'r Tir pell, ac yn dych- 
et bg yn drwm-lwythog o Oludoedd y Wlad 
well. 
| 3. Y mae hi yn Fraich lydan a thra ehang, 

nid ychydig a leinw Braich Ffydd; nid yw'r 

Byd i gid a't holl Gyflawnder yn digon i lenwi 
Y Fraich o Ffydd; nag yw, nag yw, y mae hi 
yn eu taflu heibio megis Tom, à hynny fel y 
byddo iddi gael ei Braich yn llawn o Dduw 
yn Nghriſt; Yr wyf yn cyfrif pob peth yn 
Dom ac yn Golled, er mwyn Godidawgrwydd 
Gwybodaeth CRIST IESU fy Arglwydd, Phil. 
iii. 3, Ie gallaf etto ddywedyd Cm 

2 na 


[ 22 ] 
nad yw'r Nefoedd a holl Ogoniant Tir Imma- 
nuel ddim dyrnaid yn llaw Braich Ffydd, heb 
Griſt yn yr hwn y mae holl Gyflawnder y Duw- 
dod yn preſwylio. Sal. _ 25. Pwy ſydd 
gennyf fi yn y Nefoedd ond tydi, ac ni ewyll- 
yhais ar y ddaear neb gyd a — di. 

4. Braick a 2 4 iwen „ei Harwydd 
Air y W ac y mae 
Braich be, dd pur . a! ac yn cynnwys 
Ilawer ad, telly J mae hi yn cadw ac yn 
Pellet yn ſicer n gr r hyn a gaffo, Can. iii. 4. 

liais ef, medd — 4 ac ni's gollyng- 
ais. ee mor gadarn ei 
ael, fel ag drecha hi a Duw Hollalluog, 

+ 4 rhoddi f) nu i ymdrechu, pan y 
N ef debyg i men bab e o'i gafaelon hi, 

— ac * Achos Jacob, Gen. 27. 24. ac yn 
4. aen ; no y mae Jacob yn cael gafael trwy 

fydd, ar Angel y Cyfammad, y mae'r Arg 
yn dywedyd wrtho, Gollwn fi ymaith Zac 
Gair dieithr iawn, i fod y — yn d fod 
TR et Greadur ei hun : ond beth addyw 

i Ffydd Faceb am y Gair hwn? Nth oll- 
yngaf oni ym bendithi :* megis pe buaſai yn 
dywedyd, Torred y Dydd, ac eled heibio; 
deued y N6s, a thorred y Dydd drachefn, yr 
un peth ydyw : Tino d fac acob, a'r Duw byw 
ni's — a'thi heb dy endithio. O'r un 
Pwrpas a hyn, y mae 17 Geiriau hynny yn y 
Prophwyd, Hof. xii. 3, 4. Ac yn ei nerth, 
hynny yw trwy Nerth Ffydd mewn Gweddi, 
y cafodd Allu gyda Duw ; ie, cafodd Nerth ar 
Ir Angel, a gorchfygodd ; wylodd ac ymbili- 
odd ag ef. O F oneddigion ! ymdrechw wech i 
ganlyn Enſampl Facob, chwi a borthir 
ac Etifeddiaeth Jacob eich Tad, [ſay lviii. 7 4: 


0  X 0x 


s 55 „% — © Ut oy 


ay  Y YS 


| } Faiiwse 


r=n» 


L 23 1 


Fel hyn meddaf y mae Ffjdd yn Fraich ag 


ſydd ya gafaelu — dra ſicer; y mae'r Afael 
—_ ac y mae Ffydd 7 ei gael ar Griſt mor 
tccr fel na's cyll hi fyth mo'i gafael drachefn 
tros holl dragwyddoldeb; y mae hi yn uno's 
Enaid a Chriſt, ac y mae'r undeb mor a 
trwy Ffydd, fel ac ee. Dyn yn dyfod yn 
un Corph ac o'r un Yſbryd ac ef, ac mor an- 
ddattodol, fel na's gall nag Angeu, nag Ein- 
ioes, na Phethau preſenol, na Phethau 1 ddy- 
fod, byth wneuthur gwahamiaeth 1 4 
5. Oddiyma y canlyn, mae Braich hyderus 
a diegwan iawn yw Ffydd, y mae ynddi lawer 
iawn o SICCRW YDD, canys hi faentumia 
ei hawl yn Nghriſt ar fail 3 newydd, 
ie hyd yn oed pan y — ? 4 ffern a Ddaear, 
Teimlad a Rheſwm, a phob peth fel ya ei 
gwrthwynebu ; etto hi a ymddyried yn Enw'r 
Arglwydd, ac a obeithia yn ei Duw a'i Chy- 
fammod, a hynny hyd yn oed pan y byddo'r 
Enaid tlawd yn rhodio mewn Tywyllwch Ab- 
ſennoldeb, mewn Tywyllwch Temptaſiynau, 
mewn Tywyllweh Cyſtuddiau, ie mewn Tyw- 
yllwch Dyffryn Cyſgod Angau. Yr oedd llawer 
iawn o v n 1 Ffydd Abraham, i 
ymdrech a hwynt pan y cafodd Addewid am 
Iſaac, ac am yr Had addewedig ynddo ef, yn 
r hwn Had y bendithid holl Genhedloedd y 
daear ; etto'r cyfryw oedd Hyder a Siccrwydd 
ei Ffydd, fel nad amheuodd efe yr Addewid. 
Iaith y fath Ffydd yw, Pan y ſyrthiwyf cyfod- 
af drachefn; pan eiſteddwyf mewn Tywyll- 
weh, yr Arglwydd o lewyrcha i mi; efe am 
dwg allan i'r Goleuad, a mi a welaf ei Gyfi- 
awnder ef, Mic. vii. 8, 9. Etto ni fynnwa i'm 
cam gymmeryd yma, megis pe nad yw'r c_ 
adyn 


w- foes a os 


( 24 ] | 
adyn tlawd yn ymaflyd yn Nghriſt ar Addewid 
gyda Llaw egwan a dychrynedig; ydyw, y 
mae'r Credadyn trwy lwyddiant Anghrediniaeth 


lawer gwaith yn cael eu daflu mor iſel fel i le- 


fain gyd a'r Salmydd, A ddarfu ei drugaredd ef 
tros byth ? A angoſiodd efe drugarhau ? A balla 
ei . ves oeſoedd ? Sal. Ixxvii. 7, 8, 9. 
Ond bydded Cof gennych mae nid ei F fydd ef 
oedd hyn, ond ei Wendid trwy Iwyddiant ei 
Anghrediniaeth, yr hon ac oedd yn gwneuthur 
iddo ef i ammeu yn y modd hyn, canys pan y 
caffo Ffydd ei rhyddhau oddiwrth Anghredin- 
iaeth, ac iddi gael cyfodi ei Phen, a chennad 
i lefaru ei phriodol Iaith, ei Thafod-iaith fydd, 
ABBA DAD, Rhuf. 8. 15. ac yn ddiau ti yw 
ein Tad, er nad edwyn Abraham ni ac na'n 
cydnebydd Iſrael; Ti Arglwydd yw ein Tad ni, 
ein 1 dy Enw ſydd erioed. 

6. Braich ammynedagar a diſgꝛuiliadiuy iawn 
ydyw ; canys ni fryſſia yr hwn a gredo, Eſay 
28. 19. Ffydd er ei bod yn cadarn gredu Cyt- 
lawniad yr Addewid, etto nid yw yn goſod 
Terfyn i Sanct Iſrael o ran Amſer Cyflawniad ; 
Minneu a ddiſgwiliaf am yr Arglwydd, ſydd 
yn cuddio ei wyneb oddiwrth 55 Jacob, ac 
a wiliaf am dano ef, Iſay 8. 17. Y Weledig- 
aeth ſydd tros Amſer goſodedig, am hynny 
medd F fydd, er ei bod yn oedi diſgwiliaf am 
dani, canys gan ddyfod y daw ac nid oeda, 
Hab. 2. 3. Nid yw Ffydd yn tynnu Caſcliad- 
au byrbwyll neu ffromwyllt, o herwydd fod yr 
Arglwydd yn cuddio neu yn oedi yn ei Im- 
weliadau; nag ydyw, eithr edrych y mae ar 
Air ac Addewid Duw, gan ſeilfacni ei Hyder 


yno, a dywedyd gyd a'r Eglwys, mi a edrych- 
af ar yr Arglwydd, diſgwiliaf wrth Dduw ty 
lechyd- 


r oY EE. nn, © a fn oa 


"ms . 


( 25 J 
Techydwriaeth : fy Nuw am gwrendy, Mic, 


Vil. 7. 


7. Braich ydyw Ffydd ac y ſydd yn ym- 
borthi, y mae hi 2 ymborthi ar Gelain y 
Llew o Leyth Fudah ; ac yn hyn yn gyffelyb 


i Sampſon an cael Bwyd o'r Bwyttawr, a me- 
luſter o'r 

ſoch uchod, ei bod yn cael ei galw tan yr Enw 
Bwyta Cnawd ac yted Gwaed Criſt ; ac yn yr 
Olwg hon, y mae Criſt yn cael ei ddal allan i 


ryf. Am hynny, fel ac y clyw- 


ni yn y Sacrament ei Swpper Sanctaidd, Cym- 
merwch bwytewch hwn yw fy Nghorph. Yr 
vedd rhan o'r Aberthau gynt tan y Gyfraith 
yn cael eu cadw i fod yn Ymborth Ir Offeiri- 
aid, pan oedd y rhan arall yn cael eu lloſgi 
ar yr Allor; y mae'r Ffyddloniaid yn Offeiriatd 
yſbrydol i Dduw, ac y maent yn byw ar yr 
Allor, ac ar y bendigedig Oen Paſc yr hwn a 
aberthwyd droſom ni. 

8. Nid Braich ſegurllyd ond Braich weith- 
gar ydyw. Yn wir yn y welthred o Gyf- 
itawnhad nid yw yn gweithio, ond yn unig yn 
cymmeryd, neu yn Fraich orphwyſol, yma y 
mae yn gyftelyb i Law'r Cardotyn yr hon ſydd 
ynderbyn Eluſen, heb erioed weithio yn gorch- 
wyl am dani. Mewn Cyfiawnhad y mae Ffydd 
yn fath o offeryn derbyniedig; ond mewn 
Sancteiddhad y mae Ffydd yn weithgar, neu 
yn offeryn effeithiol; y mae hi yn Fraich mor 
weithgar mewn Sancteiddhad fel ac y mae hi 
yn puro'r Galon, ac yn gweithio, ac yn cyn- 
hyrtu holl Raſuſau eraill yr Yſbryd; y mae hi 
yn gweithio trwy Edifeirwch, yn gweithio 
trwy Obaith, yn gweithio trwy Amynedd, ac 
* gweithio trwy Ufudd-dod; a Ffydd heb 

Veithredoedd marw ydyw, fel ac y mae'r 
C Corpk 


4 
K 
48 

*. 
2 
= 
* 

. 
8 
C'S > 
. 
2 
1* 
= 

45 
x 
* 

FH 
2 
92 
4 
vx 
* 
* ; 
7 
* 
48 
"4 
7 


. 
1 
— 


- — = - 0 ” 
ST 4 2 * 
— 3 — — 


N 


—— —— = — — 
o S- - „ 


[26 Þ 
Corph yn farw heb yr. Vſbryd: Mew Gair, y 
— bol Ufudd-dod Efenzylaidd yn Ufudd. 
dod Ffydd; a'r Utudd-dod hynny nad yw yn 
tarddu oddiar Ffydd, nid ydyw ond Gweithred- 
aedd meirwon, pa rai ni's gallant fod yn dder- 
byniol gyda'r Duw byw. 

9. Braick ydyw Ffydd, ac y ſydd yn ymladd 
ac yn rhyfela, Heb. xi. 35. fe ddywedir am y 
Ffyddloniaid yno iddynt hwy trwy Ffydd gael 
eu gwneuthur yn gryſion mewn rhyfel ; ie y mae 
nid yn unig yn Fraich gref mewn rhyfel, ond 
hefyd y mae yn Fraich tuddugoliaethus ; canys 
hi a wna i Fyddinoedd yr Eſtroniaid i ffoi. 
O herwydd fod Ffydd ai phwys ar Fraich Holl- 
alluog, y mae Bwa'r Credadyn yn aros mewn 
Nerth, ac y mae Breichiau ei ddwylo yn dyfod 
yn-gryfion i ddryllio'r Bwaau Dur yn chwil- 
friw. Trwy Ffydd yr ydym yn diffoddi Pic- 
cellau tanllyd Uffern, ac yn ſathru ar Alluoedd 
y. Tywyllwch ; trwy Ffydd yr ydym yn gorch- 
fygu'r Byd, gan oſod y Lleuad tan ein Traed: 
Fe ymmer y Gras godidog hwn o Ffydd Y ſpail- 
Buddugoliacth Critt, ar Bechod a Satan, ar 
Uffern a Marwolaeth i fynu, gan orfoleddu yn 
ei Oruwchafiaeth ef, pan y byddo ym maes y 
Frwydr ac 4 i gael ei orchfygu gan y 
Gelyn. Ond Diolch fyddo i Dduw, (medd 
Ffydd) yr hwn ſydd yn ein gwneuthur ni 
bob Amſer yn Goncwerwyr yn Nghtiſt ein Pen 
a'n Llywydd, y mae efe eiſioes wedi gorchfygu, 
2c yr wyt ñnnau ynddo ef wedi gorchfygu hef- 
yd; Canys yr ydym ni yn fwy na Choncwetwyr 
trwy yr hwn a'n carodd ni, Rhuf: viii. 37. 

Vn ddiweddaf, Y mae Ffydd yn Fraick gad- 
wedigol, yr hwn a gredo a fydd gadwedig; y 
mae Cyd-glymiad anwahanedig wedi ei ſefydlu 

74 gan 


L 27 J 
gan Arfaeth y Nef, rhwng Ffydd ac lechyd- 
wriaeth, Jo. iii. 16. Fel na choller pwy byn- 
nag a2 gredo ynddo ef, onid caffael o hono 
Fywyd tragwyddol. Er nad oes yn wir ddim 
cyd-glymiad Achlyſurel, etto * mae yn ddiam- 


mau gyd-glymiad o Drefn. Ni ddichon Ffydd 
lai na dwyn Techydwriaeth gyda hi, gan ei 


bod yn cymmeryd Criſt Iechydwriaeth Duw yn 


4 Breichiau, fel ac y gwelwch i Simeon wneu- 

thur. | 
Y trydydd Peth a oſodwyd ger bron oddiwrth 
Ar Cyntaf, oedd ymofyn, pa fodd y mae y 
raich hon o Ffydd yn cofleidio Criſt. Yn y 
cyffredinal, yr wyf yn atteb, ei bod hi yn ei 
gofleidio ef, yn dra chymmwys fel as y mae 
1uw yn ei gynnig ef trwy'r Efengyl. Y mae 
amlwg Gydmariaeth rhwng y Cynnigiad ac y 
mae Nuw yn ei wneuthur o Grift, a'r modd ac 
y mae Ffydd yn derbyn Criſt; yr hyn a gat 
eglurhau yn y Pedwar Peth neilltuol a ganlyn. 
Sef, Yn 1taf, Y mae Criſt yn cael ei gynnig 
yn rhad yn yr Efengyl, Eſay lv. 1. Dad. xxii. 
17. Felly y mae Ffydd yn ei gofleidio ef 
megis Rhaad Rodd Duw. Y mae Tueddiad 
naturiol yn Nghalon Dyn, i roddi rhyw beth 
neu'r llall o'i eiddo ei hun mewn Ffordd o Gyſ- 
newidiad neu o Gydwerth am Griſt, ac am y 
Bendithion a bwrcaſodd efe. Ni ddichon Na- 
tur falch aros meddwl i fod mor ddaroſtyngedig 
i Dduw, ac i gymmeryd Criſt ac Iechydwriaet h 
— heb roddi dim oll am danynt; ac am 
ynny y mae'r hi yn waſtadol am ddyfod a'r 
Cymmwyſiad hwn a'r Cymmwyſiad arall vn ei 
Llaw megis Gwerth iw haddaſu i Grift : Rhaid 
i mi, medd hi, fod mor edifeiriol, mor iſel, 
mor lan, ac mor ſanctaidd, cyn y delwyf at 
C 2 Oriſt; 


1 . 3 
— 
—— — —— 


. 1 

Sriſt; ac yna bong groeſaw im”, ac yna efe a 

-taddeua im' ac fem gwared i. Ond, O Fone- 
ddigion, pa peth bynnag a dybioch am hyn, 
nid yw ond Darn o'r hen Gyfammod Gweith- 
-redoedd, a'r un peth a phe byddai i Ddyn ddyw- 
edyd, rhaid i mi iachau fy — cyn yr elwyf at 
y Meddig; myfi yn gyntaf a olchaf fy hun, 
cyn yr elwyf i'r Ffynnon ac ſydd wedi ei ha- 
goryd — _—_ ac - Aflendid. Gochelwch hyn, 
canys Diche ryws ydyw yn gwyrdrol 
Dretn ac y nile Dive * ſefydly 5 y Cyt. 
ammod Gras, dyma yr Arian a'r Gwerth, y 
mae efe yn ei wahardd i ni i ddyfod gennym 
i'r Farchnad o rad Ras. Ond te a ymrheſ- 
vyma Ffydd am werth arall yn ei gwaith yn 
cofleidio Criſt; O] medd yr Enaid tlawd, 
Pechadur clwyfus ydwyf o Wadn y Droed hyd 
Goryn y Pen; ac y mae hyn, yn fy nghym- 
mwyſo i at Feddig yr Eneidiau : Pechadur ha- 
logedig, du fel yr Ethicpiad, brychlyd fel 
Llewpard ; ac am hynny af i'r Ffynnon : noet 
ydwyf, ac am hynny myfi a gymmeraf y Wiſg 
wen a gynnigir i mi, 1 guddio Gwarth ty 
Noethder : tywyll ydwyf, am hynny myfi a 
gymmeraf yr Eli Llygaid, yr hwn a rhydd 
Olwg i'r Deillion. Fel hyn y mae Ffyyd yn 
cofleidio Criſt, megis ac y cynnigir ef yn rhad, 

2 Y mae Criſt yn cael ei gynnig yn gyflawn 

ac yn hollaw], ac ng + y mae Ffydd yn ei gof- 
leidio ef yn hollawl, hynny yw heb ei rannu. 


Yn wir yr wyf yn cyfaddef y mae F toad gynt- 
af Ffydd at Gritt yw fel ac y mae yn Wared- 
wr, at Griſt fel Offeiriad, yn cyflawni 'r Gyt- 
raith, ac yn bodloni Cyfiawnder, a thrwy 
hynny yn dwyn i mewn Gyfiawnder trag- 
wyddol; dyma'r unig beth a ettyb Ddithg ac 

Angen- 


vw O* oo SS 0} = 


- 


I'd) ww RR, 0 <Q OO > V | | bas 


. 


| w 


L 29 ] 
Angenrheidrwydd preſenol yr Enaid, tan deim- 
ladau ofnadwy o Gytiawnder a Digotaint dial- 
eddol, ac am hynny ymlaen y fly am Noddfa 
yn y Weithred gyntaf o Grediniaeth. Ond yn 
awr, er bod Ffydd ar ei dechreu, yn pennu ar 
Griſt fel Offeiriad, etto ar yr un pryd, y mae 
hi yn ei gofleidio ef fel Prophwyd, gan ym- 
oſtwng i' w ei Ddyſgeidiaeth ef, ac ya ymddar- 
oftwng iddo fel ac y mae yn Frenhin, gan 
dderbyn ei Gy freithau allan o't Enau : O! medd 
yr Enaid, yr wyf yn ffelack na neb, ac nid ves 
ddyall dyn gennyf ; ond y mae gan y Gwaredwr 
hwn drugaredd i'r Anghall, ac iddynt hwy ſydd 
allan o'r Ffordd: Efe à egyr y Llyfr, ac a 
ddettyd ei ſaith Sel ef, ac am hynny myfi a 
eiſteddaf wrth ei Draed ef i dderbyn holl Ddad- 
cuddiedig Feddwl ac Ewyllys Duw oddiwrtho 
ef: Carcharor a chaeth was i Uffern ydwyfi; 
Arglwyddi eraill a lywodraethaſant arnafi, ond 

n awr mi a ſoniaf am ei Enw ef: Efe yw ty 
arnwr, fy Mrenhin, a'm Rhoddwr-Cyfraith, 


ſef yr hwn am gwared. Fel hyn meddaf y 


mae Ffydd yn cofleidio Criſt yn hollawl, neu 
bob rhan o hono. Nid oes dim o Griſt, medd 
yr _ 2 v. fi . heibio; rhaid i mi 

ei gael ef yn gyfan oll, a'i gael yn gyfan fel f 
eiddo i fy hun, fel fy re fo Offeiriad, 
ty Mrenhin. Yn y fan hon y mae Ffydd y 
Rhagreithiwr, neu'r Crediniwr tros Amſer, 
n dytod yn rhy fyrr at Ffydd Etholedigion. 
uw: Y mae Rhagreithiwr yn rhannu Crift, 
neu yntau yn gwyrdroi Trefn ei Swyddau ef, 
yn y Ffordd o'i dderbyn ef; naill y mae efe 
n ei dderbyn fel Gwaredwr i'w ei gadw rhag 
ffern yn unig, ond bwhwman y mae yng- 
aylch ej dderbyn fel Brenhin i'w ei lywodtaet hu; 
C 3 new 


34 
0 
15 
1 
2 
$4 
* * 
1 
72 


5 * 
1 

* 
3 

* 

ö 4 
448 
' 


mg " * id,” 2 * * o 4 —_— Sw - » 
. — 7 = - 
* - = * ” 
S <a + "—y — . 4 2 
. - & * * - * 
D 228 r 


| 
\ 
: 
| 
$1 
: 
l = 
a” 


E LL 


3 ( 30 ] 


neu yntau efe a gymmer arno i ytnddatoſtwng 


i awdurdod Criſt tel Brenhin a Rhoddwr Cyt- 
raith, ac a obeithia ar y Sail honno, y bydd i 
Griſt ei achub ef trwy ei Waed a'i Gyftiawnder, 
tel ac y mae yn Offeiriad ; ac felly trwy hynny 
gwneuthur i fynu Amherffeithrwydd et Ufudd- 
dod cloft: yr hyn yw, goſod darn o Frethyn 
newydd ar hen Ddilledyn, ac felly gwneuthur y 
wg yn waer. | pers 

3. Y maeDuw yn cynnig Criſt yn yr Efeng- 
yl, yn dra chalonnog a ſerchog; y mae ei Gal- 


on megis pe bai yn myned allan ar ol Pech- 


aduriaid, yngalwad a chynnigiad yr Efengyl. 
Amhoſſibl yw meddwl am Eiriau mwy tynner 
a ſerchog nac, y mae efe yn eu llefaru trwy 
ymddiddan a Phechaduriaid yn Eſec. 33. 11. 
Hoſe. 11. 8. Eſay Iv. 1, 2, 3. Yn av meddaf, 
megis ac y mae Duw yn cynnig Crift yn dra 
chalonnog a ſerchog, yn yr un gyffelyb fodd y 
mae Ffydd yn ei gofleidio ef; y mae hi yn 
cofteidio Criſt yn kollawl, a'i holl Galon, a'i 
hollEnaid; y mae'r Cariad, Llawenydd, Hyf- 
rydwch, a Digritwch yr Enaid yn rhedeg allan 
ar ei ol ef, megis _ ganol-bwynt ei Or- 
phwysfa ; ac y mae 'r Serchiadau hyn, megis 
cynnifer o Gynhyrfiadau i Ufudd-dod Efengyl- } 
aidd, fel ac y goſodant holl Aelodau 'r Corph 
ar waith yn ei Waſanaeth ef; fel ac y bydt 
y Pen _—_— am dano, a'r Dwylo i weithio 
troſto, a'r Traed i redeg yn ei Orchymmynion, 


ar Tafod yn barod i amddiffin ei Achos. 


4. V mae Criſt yn cael ei gynnig yn neilltu- 
ol i bob Dyn ; nid oes un Enaid yn ty ngwran- 
do yma heddyw, nad wyt yn Enw a thros y 
Duw mawr, yn gwneuthur cynnigiad o JESU 


GRIST iddo, megis pe byddai ya cael ei alw 


with 


- G3 


"wrth ei Enw 2'i Gyf-enw hefyd. In awr megis 
ac y mae y Cynnigiad yn neilltuol i bob Dyn 


yn wahanol, felly y mae Ffydd yn cofleidio 


_ Criſt gyda neulltuol Cymmwyſiad i'r Enaid ei 
hun. Pan yr wyf = cofleidio Iachawdwr, . 


nid wyf yn ei gofleidio ef er Iechydwriaeth i 
Ndyn afall ; nage, ond ei pm yr wyf fel 
Iachawdwr, i mi fy hun, a hynny er lechydwr- 
iaeth i'm Henaid ty hun yn neilltuol. Gochel- 
weh fy Nghyfeillion, rhag y Ffydd gyffredinol 
a addunedwyd iddi yn ein Cyfammod Gwlad- 
aidd, megis Canghen o Babyddiacth, Cyffes 
gyffredinol o Drugaredd Duw yn Nghriſt, ac 
o allu a Pharodrwydd Criſt i achub pawb a 
ddel atto ef, ni's gall waſanaethu'r tro; na 
all ddim, canys fe ddichon ac y mae y Diaflaid 
a'r Gwrthodedigion yn gweithredol gredu hyn : 
y mae yn rhaid gan hynny yn anhepcorol i fod 
Cyffes a Chrediniaeth o hyn, gyda neilltuol 
Gymmwyfiad o hono yn Enaid y Dyn et hun; 
eanys o's yw Trugaredd Duw yn Nghriſt i 
gael ei chynnig i bob Dyn yn neilltuol, yma 


. yn ddiau y mae Ffydd, yr hon fel ac yd 


ais uchod, ei bod fel Adlais yr Enaid i Alwad 
yr Efengyl, y mae'n rhaid ei bod yn cofleidio 
Criſt a Thrugaredd ynddo ef gyda Chym- 
mwyſiad neilltuol atto ei hun, oddieithr hyn 


nid yw yn Atteb i 9 Duw, ac am 


bynny yn ganlynol ni's dichon hi fod o Nat- 


uriaeth gadwedigol, Cymmaint a hyn am y 


Pen Cyntaf cyffredinol a aſodwyd ger bron ym 
Eglurhad yr Athrawiaeth. 


Yr AIL BEN. 
Yr Ail Beth a oſodwyd ger bron oedd, dal 
Syhw ar rai o'r Canjadan hynny, pa rai ſy _ 
nan 


L 321] 
ſuan yn llenwi yr Enaid ar Genau o Fawl, 
y byddo megis Simeon, n cael cofleidio it 
Mreichiau Ffydd. Fe ddywedir wrthym, 
fod cyflazonder o bob Llawenydd a Thangneddyf 
gan gredu ; ie, Trwy Ffydd yn yr anweledig 
Grift, y mae'r Enaid yn cael ei lanw a Llaw- 
415 anrhaethadwy a gogoneddus! a phan y 
Cyflwr 1 * fel hyn 2 Hi 
na Marge he iannu Duw, megis ac y gwnaeth Simeon, 
ac i 0 allan ei Galon yn y cyffelyb Gan- 
iadau o Fawl. In 
1taf, Ni ddichon lai na moliannu Duw am 
ei Gariad dewiſiol a thragwyddol. Y mae'r 
Ffydd ſy'n cofleidio Criſt yn cynnorthwyo yr 
Enaig | i olrha in Ffrydiau'r tragwyddol Gariad 
i'w eu Ffynnon ddechreuol, ac 1 ddarllain ei 
Enw ei hun yn Llyfr y Bywyd, ymhlith y 
Bywollon yn y Feruſalem uchod. O, bendi- 
fyddo Duw, medd yr Enaid i mi reſynol, 
i = dyn truenus, i fod ar ei Galon _ goſod 
Seilfeini 'r Byd: Gogoniant i i Dduw yn y gor- 
_ uwchafion, yr hwn a'm tynnodd a Thrugar- 
_ edd; oddiwrth yr hyny * — iddo ef fy ngharu 
2 A tragwyddol. 
y. byddo'r. Enaid yn y fath nefol 
ho 's 7 all lai na bendithio Duw am Griſt, 
Hi, i prynedigol trwyddo ef, gan ddywed- 
— gyda'r Apoftol, © Diolch i Dduw am ei 
6 „ Damn anrhaethol; Gogoniant iddo yn y 
** goruwch-leodd; i fod Mab wedi ei roddi i 
ec ni, a Bachgen wedi ei eni ini, a'i Enw Rhy- 
oy feddol, Cynghorwr, Tad tragwyddoldeb, 
* Duw cadarn, Tywyſog Tangneddyf.” Ac 
yna pan 2 byddo'r Enaid yn golygu y Lliaws 
o Fendithion ac 1y* n dytod gyda Chriſt, ni's 
gall beidjo cxd-uno ar Apoſtol yn ei Ddiolch- 
garweh 


1 
q 
: 
] 
1 
7 
: 
d 
u 


1 

arwch buddugoliaethol, Eph. i. 3. gan ddyw- 
8 " Bend: dig 77410 Dow a Shad in 
„ Harglwydd Jeſu Griſt, yr hwn a'n bendith- 
*© todd ni a phob Bendith yſbrydol yn y ne- 
* folion-leoedd yn Nghriſt.“ Yma myfi en- 
waf, ych 08 o'r aneirif Fendithion ac ſy'n 
dyfod gyda Chriſt, am y rhai y bydd yr Enaid 
yn bendithio Duw S 6, dra hwylus, yn y modd 
a grybwyllwyd. Yn 1itaf, O bendigedig fyddo 
Duw medd yr Enaid, am mae yn Nghrift 
daeth efe i fod yn Dduw i mi, ef fy New i. 
Yr oeddwn unwaith heb Dduw yn y Byd; 
ond O] pa fath Dro happus yw hwn? Yn awr 
y 2 edrych arno ef yn Nghriſt, a dywed- 
yd, F N Nuw, fy Nhad, a Chraig fy Iechyd- 
wriaeth, a Rhan fy Phiol; ac am hynny y 
mae fy Llinnynau wedi ſyrthio mewn Lleoedd 
hyfryd, ac y mae i mi Etifeddiaeth deg. 

2. O! bendigedig fyddo Duw, medd yr 
Enaid, yn Nghriſt y mae y Frawdle danllyd 
wedi dyfod yn Orſeddfainge Trugaredd, 
ei Ufudd-dod a'i Farwolaeth ef, y mae'r Gyt- 
raith a Chyfiawnder wedi cael eu perffaith 


fodloni, a Ffordd wedi ei gwneuthur i Emerod- 


raeth oruchel rhad Ris: Ac felly yn awr, Y 
mae Gras yn teyrnaſu trwy Gyfiawnder i Fywyd 
tragwyddol, trwy Ieſu Grift ein Harghuydd, 
Rhuf. v. 21. Ac fel ac y mae Ewyllys Duw 


yw, bod Gras yn teyrnaſſu, felly y mae Dym- 


muniad fy Enaid innau, i wneuthur ei Enw ef 
= goffadwriaethol ymhlith pob Cenedl. O! 

ydded i rid Ris i wiſgo'r Goron, ac i lywod- 
raethu yr Deyrnwialen yn oes oeſoedd, 2 
bydded i holl Haleluiau y Ty uchod i fod Yn 
Fawl Gogeniant ei Ras off | 


3. O! 


} 


L 34 3 

z. Ol bendigedig fyddo Nuw, medd yrEnaid, 
yn Nghriſt y mae * wedi dileu fy holl An- 
wireddau, megis Nizl, ac megis Cummauol tew, 
Yr qedd Cwmmw!l o Bechod yn llawn Digot- 
aint yn crogi uweh fy Mhen, ond yn Nghrift 
mi ai gwelaf yn gwaſgaru; Y mae i mi Bryne- 
digaeth treu 4 aed 97 F Maddauant Pechod- 
au; ac am hynny O aid bendithia yr Ar- 
ghwydd, a Chwbl o'm 5 bendithia ei Emu 
ſanctaidd ef, yr hwn {y'n maddeu dy holl Ddriug. 

4. O! bendigedig fyddo Duw, medd yr 
Enaid, yn Nghritt yr wyf wedi ym bendithio 
2 bendith dragw 400 ac a ddeddf-rwymedig 
Syfiawnder; Srl fy myth-fendigedig Feich- 
iau a wnaethpwyd tan y Ddeddf, A'i mawrha- 
odd ac ai i gwnaeth yn anrhydeddus; ac y mae'r 
Arglwydd wedi ei lwyr fodloni yn ei Gyfiawn- 
der ef; ac ynddo ef, a thrwyddo ef © Y cyft- 
N. lawnwyd Cyfiawnder y Ddeddf ynnofi; ac 


* am hyn 7. 2 4 lawenychaf yn 

ao ; — wydd, fy Enaid a orfoledda yn f Mw, 
wn am gwiſgodd i a Gwiſgoedd Jech- 

« dwrizech, gwiſgadd fi a Mantell Cyfiawn- 

& der, * mae Priod- Fab yn a a 

« hardd \ ig, ac fel y ymdrwiſia Priod- 

25 "5: Ole hlyſſ ww," Bly. Ki. 10. 


rnd Duw, medd yr En- 
ad yo Net V efe i fod yn Dad i ir 
ac 'm bendithiodd i Bendith 
e Mi 2 allaf ſelio trwy fy Mhrofi 
— „ * mae r Amddifaid cael Tru- 
gare oeddwn megis Plentyn wedi ei 
adael yn farw ar Wynch y maes, ac megis 


Baban digynnorthwy, and y Tad tragwydd- 
* ol am cymmerodd i, i fynu, ac 4 rhoddodc 


« j mi Enw tragwyddol yr hwn ni's torrir 
„ ymaith, 


BE Await ver A 


Of 


cc ith. Gwelwch y fath Gariad a roes y 


& Tad arnaf, fel i'm gelwyd i yn Fab i Dduw? 
i Foil. 1, | | 

6. O! Gogoniant i Dduw, medd yr En- 
aid, am Ddrws agored 0 Ddytodfa i'r Cyſſegr, 


oy Waed yr leſu. Y Drws unwaith a gae- 
wyi 


ac a folltwyd yn fy erbyn i a holl Hiliog- 
aeth Adda trwy Dorriad y & 5 


„ gallem ni neſſau yn hyderus at Orſedd-faingo 
«© y Gras, am Ras a Thrugaredd yn gymmorth 
* cyfamſerol:” V Duwdod mewn Cnawd yn 
awr yw'r Ffordd at Dduw ac i Ogoniant. Myfi 
allwn ddywedyd ymhellach i chwi yn 
chwaneg o'r Bendithion ſy'n dyfod gyda Chriſt, 
am y rhai y bydd yr Enaid yn barod i foli- 
annu Duw, pan ? byddo yn cael Criſt 

Mreichiau ei Ffydd, ond ni bydd i mi ſefyll 
arnynt, ond gadael y Pen hwn heibio trwy en- 
wi i chwi ddau neu dri o'r Caniadau: yſbrydol, 
yr rhai yn ddiau a gydgyfartyddant yn y fath 
Gyflwr, 1 Pedr i. 3. Bendigedig fyddo Duw 


* a Thad ein Harglwydd leſu Griff, yr hwn 


* yn ol ei fawr Drugaredd a'n hadgenhediodd 
* ni i obaith bywiol, trwy adgy odiad leſu 
„ Griſt oddiwrth Meirw, &c.” Un arall a 
welwch, Ru. 8. 33. ac yn y blaen hyd ddiw- 
edd y Bennod, Pwy a rydd-ddim yn erbyn Ethol- 
edigion Duw, Sc. A'r trydydd a welwch yn 
I Cor. xv. 55, 56. O Angau! pa le q mae dy 
Golyn? O Lern! pa le y mae dy Fuddugol- 
iacth, Sc. Ac arall a welir gyda 'r hon, y 
caf adael heibio yr Pen hwn, ar ba un y mae 
vr Bibl yn Terfynu, Dad. xxii. 20. In wir 
red Arglwydd Jeſu. 


＋ 


yfammod cyntaf; 
ond yn Nghriſt fe agorwyd drachefn, fel y 


— . — — . - 
- * — * n 


— 


. 


ai. 
ndr 
-4 .* * 
— _ 
= a _ , 
— 


8 Eo. . 


= 
_ 


- 
= . 
7 
” 
F ſ 
* 
= 
2 
* 
= 
42. 
* 
* 
0 
"a 
C 
* 
71 
+ 
> \ 
7 
* 
TY 
74 


71 

71 

" 

ow 
ih 


* ” Opus At Ay Ar rand. —_— 


— = . = - "7 — — = 1 
a , — 1 : 4 
\ Q K — — 
r ] ˙· e e Ü—tmnt ũÜ'¼ 
- TE. DC EE theta 


- ” — 


—_— — 


_ 


03 
Y TRYDYDD PEN. 


Y trydydd Peth a 2 ger bron, oedd 
ymofyn pa fodd y mae y Ffydd hon ac ſydd 
cofleidio Crift, yn gwneuthur hynny ſef 
Hlenwi's Genau o Faw]? 
Atteb yn 1taf, Y mae hyn yn tarddu oddiar 
y Siccrwydd ac ſy mewn Ffydd. Nid Gras 
ofnag ag amheuol ydyw Ffydd ; nage, eithr fe 
ddiflanu ofnau ac Amheuon oi blaen, megis 
ac y diflana Niwl a Thywyllwch Nos ar 
mddangoſiad yr Haul; ac y mae Siccrwydd 
fydd yn tarddu oddiar Ddiogelwch y Seilfeini 
ac y mae hiyn adeiladu arnynt, pa rai ſydd fwy 
diyſgog na Cholofnau'r Nefoedd, a Seilfeini 'r 
Ddaear; y mae hi yn adeiladu ar Air Duw, 
Lluy Duw, Gwaed Duw, Cyfiawnder Duw, 


Gallu Duw, - %% oy nigra Duw ; a chan 


ei bod yn adeiladu ar y fath ſefydlog Sail, pa 
fodd y dichon lai na bod ynddi Sicerwydd pri- 
odoliaethol, mewn rhyw feſſur, o herwydd y 
Seilfeini ar ba rai y mae yn ſefyll? Ac oddiyma 
Low yn tarddu, ei bod yn llenwi 'r Genau o 

awl. Bydded newydd mor dda ac y mynno, 
etto oddieitnr bod gennym ni Siccrwydd yn 
ein Crediniaeth o'i herwydd, ſef ei fod yn 
Wirionedd, y mae hynny, yn mhell iawn yn 
attal ein Llawenydd a'n Diddanwch : ond yn 
awr Newyddion da yr Efengyl nid ydynt yn 
Adroddiad hedegog anſertennol, nag ydynt, 
oblegid y digelwyddog DU W 3'i llefarodd 
hwynt, ac oddiyma y mae Siccrwydd Ffydd 
yn tarddu. 

2 Y mae hyn yn tarddu oddiar gym- 
mwyſiadol a phriodoliaethol Natur Ffydd, am 


Yr 


1 

yr hyn y crybwyllais ychydig yn fyrr eiſioes. 
Bydded Newydd mor wir ac y dichon fod, er 
mor fawr ac er cyſtal y byddo, etto o's na bydd 
gennym ni na Hawl na Gofal o'i blegid, y mae 
hynny yn diflaſu y Meluſder a'r Cyſſur fydd 
ynddo, Dywedwch wrth Ddyn tlawd am Fyn- 
yddoedd o Aur ac Arian, pwy gyſſur a -=_ 
hynny iddo ef, os na bydd iddo ef gael dyfod- 
fa a Rhydd-did i fyned attynt, neu heb Hawl 
nddynt? Ond dywedwch wrtho i fod yr holl 
ryſorau hynny yn eiddo ef, a'i fod wedi cael 
Gorchymmyn a Gwarant y Perchen i'w eu 
cymmeryd a'i defnyddio hwynt fel ei eiddo ei 
hun, hyn a'i mawr lawenha ef yn wir. Dy- 
wedwch wrth Ddyn chwant bwydog a newyn- 
llyd am Wledd neu Windy cyfiawn, pa beth 
yw hynny iddo ef, os na chaniateir iddo i 
brofi o honynt? Dywedwch wrth Ddyn cwbl 
noeth, ac i fyddo yn agored i Sarhad y Gwynt- 
oedd a'r Tywydd, am Wiſgoedd gwychion a 
Dillad rhagorol, pwy leſhad wna rhei'ny iddo, 
os na byddant ar ei fedr, neu iddo 1 gael eu 
defnyddio hwynt? Ond dywedwch wrth y 
y Newynog fod y Wledd wedi ei Pharatoi ar ei 
tedr ef, ac wrth y noeth i fod y Gwilgoedd 
wedi paratoi ar ei fedr ynteu, fe grea hyn Law- 
enydd a Gorfoledd ynddynt. Felly ymma nid 
yw Newyddion da 'r Efengyl ddim yn dywed- 
yd wrthym am Iachawdwr ac Iechydwriaeth, 
ac nad oes gennym Hawl i'w eu credu hwynt ; 
nag yw, eithr hi a ddywed wrthym, mae At- 
tom ni yr anfonwyd Gair y Iechydwriaeth 
* hon; a'i fod wedi ei wnenthur i ni gan 
* Dduw yn Ddoethineb, yn Gyfiawnder, yn 
* dancteiddrwydd, ac yn Brynedigaeth ;” ac 
fel Pen Tryforwr y * Efe a dderbyn- 
* 10d] 


1 

© todd Roddion i Ddynion, ie 1 rai Cyndyn 
© hefyd,” Ynawr, y mae Ffydd yn ganlynol 
yn cymmwyſo yr holl Newyddion da hyn, a'r 
Iachawdwr hwn, a'i holl Iechydwriaeth atti 
ei hun yn neilltuol; ac oddiyma y mae yn 
tarddu, fod y Galon * cael ei llenwi o Llaw- 
enydd, a'r Tafod o Fawl. 

3. V mae hyn yn tarddu oddiar Siccrwydd 
teimladwy o Gariad Duw, ac o'r Gras a'r Iech- 
ydwriaeth, y rhai ſy'n gyffredinol yn canlyn 
ar ol credu; fel wy elir yn, Eph. 1. 13. 
Medi i ci gredu y'c Rind trwy lan Yſbryd 
yr Addewid. NY mae Siccrwydd o Deimlad, yr 
hwn ſydd yn fynych = cydgymdeithiaſu neu 
yn canlyn Siccrwydd Ffydd, megis ei Ffrwyth 
naturiol, ac etto nid o'r Natur a'r Hanfod © 
honi, oblegid fe a ddichon fod gwir Ffydd lle 
nad yw'r pelydr profiadol hwn o Siccrwydd 
Gras ac Iechydwriaeth. V mae Siccrwydd Ffydd 
wedi ei adeiladu ar Air Duw, Tyftiolaeth 
Du, ac Addewid Duw, yr hyn yw eredu, 
oblegid mai Duw a'i llefarodd, Sal. Ix. 6, 7. 
Efe a wnaeth Addewid i Ddafydd o Deyrnas, 
*« Duw a lefarodd yn ei Sancteiddrwydd, ebe 
© ef, mi a lawenychat;” ac yn Ffydd Gair yr 
Addewid hon, y mae yn dywedyd gyda'r fath 
hyder a phe buaſai eiſioes mewn meddiant ; 
eiddo fi y Gilead, eiddo ti yw Manaſſeh, &c. 
Ond Siccrwydd Teimlad yw'r adnabyddiaeth, 
ein bod wedi credu, neu tod yr Enaid yn ol- 
edrych ar ei waith ei hun yn credu. Y mae 


Siccrwydd Ffydd yn gyffelyb i Siccrwydd 1ydd 
gan Ddyn am ei Arian mewn Bond, neu i 
Siccrwydd ſydd ganddo am ei Diroedd mewn 
Braint-'ſcrifen dda a diamheuol. Y mae yn 


gorphwys ar ei Fond a'i Fraint-ſcriten fel Meich- 
lau 


_"_— I 


3 


, v T4. a 


1 39 1 

iau diogel. Y mae Siccrwydd Teimlad yn 
gyffelyb i'r Siccrwydd ſydd gan Ddyn am ei 
Arian, pan y byddo yn eu trin a'i Fyſſedd, 
neu yn derbyn i mewn ei Renti. Trwy Siccr- 
wydd Ffydd y credodd Abraham, heb ammeu 
dim, oblegid fod ganddo Air ac Addewid Duw 
am dano; ond trwy Siccrwydd Teimlad yr ad- 
nabu, pan y gwelodd Sara wedi eſgor ar ei 
Fab Iſaac, a phan catodd efe ef yn ei Freichiau. 
Yn awr, meddaf, y mae Ffydd yn gyffredinol 
yn dwyn gyda hi Siccrwydd teimladwy, melus 
a bywiol Brofiadau o Gariad yr Arglwydd i'n 
Henaidiau ; a'm hynny mae'n dyfod fod ein 
Geneu yn cael ei lenwi o Fawl. 


T PEDWARYDD PEN. 


Y pedwarydd Peth a oſodwyd ger bron oedd, 
Cymmwyſiadau yr Athrawiaeth. A'r Defnydd 
cyntaf fydd Ddefnydd o Amlygiad. Y mae'r 

thrawiaeth hon yn amlygu i ni. Yn 

ttaf, Odidawgrwydd y Gras o Fiydc ; ni's 
gall lai na bod yn Ras tra godidog, o herwydd 


ei bod yn cofleidio Criſt gwerthfawr. Oddi- 


yma y mae fod Duw yn goſod y fath Werth- 
tawrogrwydd arni, fel nad yw ete yn gwneuth- 
ur cytrif o un peth ag a wnelom ni o's y Gras 
o Fiydd a fydd yn eifiau; © Heb Ffydd am 
** mhoſibl yw rhyngu bodd Duw ; a pheth 
** bynnag nad yw o Ffydd, Pechod yu . Yi 
tyriwch pe byddai yn boſſibl i Ddyn gyrhaedd- 
yd i'r fath uwchder mewn Moeſoldeb, a'i fod 
mewn perthynas i'r Ddeddf yn ddiargyhoedd ; 
etto nid yw ei holl Ufudd-dod moeſol a chre- 
tyddol, ond megis peth Gwag ynghy frif Duw ; 
je 7 maent yn gyffelyb i dorrfynyglu * 
W 


— , . , - *- . 
. Ez = 


- „„ 


— 


y ® 
1 * 
. * 3 
— HG IE EN nne — 
l __ __ 
” 4 
K — < — * — 
0 — 2 — „„ c — 4 
* — cg ar—m———_y —— — . 


4 - 
— wo 
* 


8 RY — 
= & 

. — 
— 


, N 
— * — 


— 4 
- — 


—— - 


— 
- 
— 


« 9 us «wx 3 * 


[ 40 ] 

Gwddf Ci, ac megis pe aberthid Gwaed Moch 
ar Allor Criſt, o's bydd y Gras o Ffydd yn 
eiſiau. Fel hyn meddaf, y mae Ffydd yn Ras 
tra godidog ac o Angenrheidrwydd anhepcorol 
mewn trefn i ni fod yn dderbyniol gyda Duw; 
byddwch ofalus i gofio yma, mai nid Gweith- 
red Ftydd, ond y Gwrthddrych gogoneddus a'r 
tra bendigedig leſu Grift, yr hun ac y mae hi 
yn ei gofleidio, ſydd yn ein gwneuthur ni yn 
dderbyniol gyda Duw. Yn y Pwnge o Gym- 
meradwyad, y mae Ffydd yn ymwrthod a'i 
Gweithredoedd ei hun, ac yn edrych am“ fod 
« yn Deilwng yn yr Anwylyd yn unig ; mae 
« hi yn Llawenhau yn leſu Griſt yn gyfan 

„ gwbl, keb ymddyried yn y Cnawd.” 
2. ewe oddiwrth yr Athrawiaeth hon, 
fath Greadur gwyntydedig a rhagorfreintiol 
. Credadyn; y mae efe yn cael Criſt Oen 
uw ym mynwes ei Enaid: Ac O!] beth a 
ddichon y Galon fwya chang, neu Enaid Dyn 
ddewis yn rhagor? Dyma 'r un Peth ac oedd 
Dafydd yn chwennych, Sal. xxvii. 4. Ni 
Ddarllenwn am un yn yr Efengyl, ac a ddyw- 
edodd wrth Griſt, © Gwynfyd y Greth a'th 
* ddug di, a'r Bronnau a ſugnaiſt;“ i hyn yr 
attebodd Criſt, ie yn hytrach gwynfyd y rhai 
5 ſydd yn gwrando Gair Duw ac yn ei gadw,” 
Luc. xi. 27, 28. A phwy ydyw 'r rhei'ny ae 
ſydd yn gwrando Gair Duw, ac yn ei gadw, 
ond y rhai Crediniol, y rhai ac y mae efe wedi 
ffurfio ei hun yn ei Calonnau, a chwedi cael 
gafael arno ym Mreichiau Ffydd? canys yr 
hw ſydd a hyn ganddo, y mae'r Mab ganddo, 
ac y mae Bywyd ganddo. Mewn perthynas i'r 
cytryw rai gallaf ddywedyd, megis ac y dyw- 
edodd Moſes mewn perthynas i Bobl — 
eut, 


— - 


K 
Deut. xxxiii. 29. Gyynfydedig wyt, O Iirael! 
pwy Hdd 84 ti o Bobl gadwedig gan yr Ar- 
ghvydd ? Deliwch ſylw ar y Geiriau, yr oedd- 
ent yn Bobl ac oedd eiſioes yn 1 yr. 


oedd ganddynt Fywyd tragwyddol; y Dydd 
hwnnw ac y mae Criſt yn dyfod i mewn i'r 
Galon, y mae Iechydwriaeth ew yn dyfod 1 
mewn megis ac y dywedir am Zaccheus, Hedd- 
yw y daeth Techydwriaeth i'th Dy di. 
3. Gwelwch oddiwrth yr Athrawiaeth hon 
y wir Ffordd 1 wir Lawenydd a Chyſſur ; yt- 
catfydd fe ddichon fod yma ryw Enaid tlawd 
yn myned tan alaru heb lewyrch yr Haul arno, 
gan ddywedyd, O na bai gyda mi, megis ac yr 
oedd yn y Miſoedd a aethant heibio ; un waith 
yn fy Nydd meddyliais y gallaſwn ddywedyd, 
od Canwyll yr Arglwydd yn llewyrchu ar fy 
Mhen ; ond, och immi! yn awr fe drodd yr 
Awel, y mae y Diddanydd a ddiddanai fy En- 
aid ymhell oddiwrthyf, Pa fodd yr adnewyddat 
ty Llawenydd arferedig yn yr Arglwydd? O, 
dyma i chwi y Ffordd iddo, ewch allan oddi- 
arnoch eich hunain, trwy union-gyrch Weith- 
red Ffydd; cymmerwch Griſt o newydd ym 
Mreichiau eich Enaid ar alwad a chynnigiad 
Rhad yr Efengyl, a chyda Simeon chwi a wneir 
1 fendithio Duw. Llong Ddrylliad Cyſuron 
Pobl yr Arglwydd yn ein Dyddiau ni yw, eu 
bod yn parhau i ymbalfalu ynddynt eu hunain, 
ar eu Graſuſau, ar eu Tymmerau, ar eu Profi- 
adau, a'i Cyrhaeddiadau, heb fyned allan trwy 
Fiydd i Gyflawnder y Pryniawdwr 2m gyn- 
orthwy: A chyhyd ac y byddom ni yn gw- 
neuthur felly, cyffelyb iawn ydym i'r Morwyr 
ar y Mor, tra byddant yn hwylio ar Ddwtr 
iſel agos j'r Tir, y maent yn waſtadol yn ofa? 
3 targ 


= 
Ex - = 


. Wk. od. . dS 


pI 


— — 


OY EEE. 7 
* E 


— 
* 
A "XxX. "x - -- — x 2 


— —— U ® — 

s 4 * A 
2 > : \ 0 2 
. - G N — = * > 44 
" p m — 2 4 r CIS w 7 „* * * 1 LES 0 T7 I — , 8 . A > - . _ * - PR 
* Ry . 
9 — mad . ͤ —ůͥmo N e ]§‚§˖*¾J oo er nem on 32322 —A—A—ͤ U 
— — — - — . *s + * 4 - * 2 * -- ”.. -- AS * 18 * 
— 2 * 7 =—yY — * 1 
' * * ; . * _—_— 2 : = 


1 - 
—— ͤů 
* 


4... . 


* — —— es Ogg 


* —— . 


CO. — 


— - — — — XR een 
<= 5 „ © — — — 7 


| [ 42 ] 
taro wrth Graig, neu redeg ar y tywod, oblegid 
eu bod mewn eiſiau dyfnder Mor; ond pan 


gyntaf y cyrrhaeddant allan i'r Cefn-For mawr, 


maent yn cael eu gwaredu o'u Hofnau, am eu 
bod ymhell uwchlaw'r Tywod a'r Creigydd : 
Felly tra byddo'r Credadyn yn aros rhwng y 
Dyfroedd iſel oi Raſuſau, ai Ddyledſwyddau, 
ai Brofiadau, ai Dymmerau, ni's dichon lai na 
bob mewn Perygl o Ofnau gwaſtadol, o her- 
wydd nid yw'r Pyfroedd o ddwyfol Ras ond 

wrth-lifo, neu yn treio, cyhyd ac y ſafom 
rhwng y Pethau hyn; ond pan trwy Ffjdd 7 
nofiom i maes i'r Llawn-For mawr o'r Gris 
iy yn Nghriſt, yna diflana yr Ofnau, a'r Am- 
heuon, a'r Petruſderau : Y mae'r Enaid yn 
cael ei gytodi. uwch eu llaw, yn gadarn, nid 
yn y Gras creadigol ſydd ynddo ef ei hun, ond 
yn y Gras ſydd yn Nghriſt Ieſu, yn yr hun 
y mae hollGyflawnder y Duw-dod yn preſwylio. 
Felly meddaf, o's ydych am fyned uwch law 
eich Ofnau, ac i adnewyddu eich Llawenydd 
a'ch Cyſuron yn yr Arglwydd, ymrowch 1 
tyw trwy Ffydd ar Fib Duw ; canys try gredu 
ein llenwir a Llawenydd a Thangneddyf. 

4. Oddiwrth yr Athrawiaeth hon gallwn 
gaſglu, pa fath Le hyfryd fydd y. Nefoedd, 
yma le bydd yr Enaid i gael byw ym Mreichiau 
Criſt yn dragwyddol. Os yw Calon y Criſtion 
yn cael ei hadnewyddu yn awr fel ac y clywſom 
pan y mae yn cael cofleidio Criſt trwy Ffydd 
yn ei Freichiau, pwy fath anorchtygol Lifeir- 
iant o Lawenydd fydd llifo ar ei Enaid, pan y 
del efe i Fwynhad digyfrwng, lle ni ddaw 
Cwmmw] fyth i attal Pelydrau Haul y Cyti- 
awnder oddiwrtho tros oeſoedd anherfynol 
Tragwyddoldeb. Nid Rhyfeddod yw, fod llais 


Credadyn weithiau yn torri allan yn y fath . 


fodd 


TT OT RAY © a. en de 4 


_—' AR. 


< = | {bao jo wo 


[ 43 ] 
fodd Hiraethlon, pan y byddo yn meddwl am 
y Mwynhid digyfrwng o hono, may Paul, 


Mai arnaf chwant ymdattod ac i fod gyda 
“ Chriſt, canys Ilawer iawn gwell yw.” 

Yr Ail Ddefnydd a fydd yn Ddefnydd o 
Brofiad. Foneddigion, chwi fuoch yn y Deml 


y Dydd heddyw ; minneu a ofynaf i chwi, A 


welaſoch chwi y Meftah yr Arglwydd yno ? 
A gawſoch chw1 efe, megis ac y cafodd Sime- 
on ef ym Mreichiau eich Ffydd? O! medd- 
wch chwi, pa fodd y gallwn wybod pa un ai 
cawſom ni ef erioed a'i peidio yn ein Breich- 
iau? Er Attebiad, cymmerwch y Pethau can- 
lynol megis Nodau. Yn 
I taf, 2 darfu 1 chwi erioed gofleidio Criſt, 
y mae Chriſt yn gyntaf wedi eich cofleidio 
chwi; o herwydd y mae cofleidio cyfnewidiol 
rhwng Criſt a'r Credadyn, a'r dechreuad ſydd 
o du Criſt; efe yn gyntaf ſydd yn cymmer- 
yd gafael trwy ei Ytbryd yn yr Enaid, 
cyn y byddo i'r Enaid gymmeryd gafael ar- 
no ef trwy Ffydd, Phil. ni. 12. Dilyn yr 
«© wyf tel gallwyf ymaflyd yn y peth hwn het- 
* yd yr ymaflwyd yno gan Griſt leſu.“ O! 
medd yr Enaid, yr oeddwn yn crwydro fel 
Dafad gyfrgolledig ym mhlith Mynyddoedd 
Gwagedd, myfi a aethym i Wlad bell gyda'r 
MAb afradlon, ac ni feddyliais erioed am Griſt, 
hyd. oni ddaeth efe trwy ei oruchel Ris i'm dal 
a'm tynnu a Rhaffau buddugoliaethol ei Gariad 
a't Ras, ac yna fy Nghalon a gymmerodd afael 
2 hawl yndo: Ni ddaeth Enaid erioed etto yn 
iawn i gredu yn Nghriſt, nad yw, yn barod i 
83 mai nid Ewyllys-rhydd, ond rhad 
as a ddechreuodd y Gwaith : ** Ni ddaw neb 
** attafi oddi-eithr i'm Tad yr hwn a'm han- 
** fonodd i ei dynnu ef,” 0 
2. VS 


== 
z: 


‚J——- II. 


—— 
. — - = 8 - 
— * 


LE — 


— - 
: ras 7 


* ou | =_ = \ | 
— _—_ ce —— 


e 


„ — 
— 
2 


r r —_—[——oUWw U woo 
; — 


1441 
2. Os ydych wedi cofleidio Criſt erioed trwy 
Ffy dd, yr ydych wedi cael eich gwneuthur i 
ymadael a phob Cariadau eraill; Ephraim a 
ddywed pa beth dd i mi mwyach a wnelwyf ac 
Eulunod ? Yn neilltuol, chwi a wnaethpwyd 
1 ymadael a'r Ddeddf, megis Priod, Rhu. vii. 4. 
*© Chwithau ydych wedi meirw i'r Ddeddf trwy 
© Gorph Criſt, fel y byddoch eiddo un arall, 
5 ſef eiddo yr hwn a gyfodwyd o feirw.” O, 
Foneddigion! Gwaith mwy anhawdd nag y 
mae llawer yn ei feddwl, yw gwneuthur Y ſgar 
rhwng y Pechadur a'r Ddeddf, ag felly ei 
wneuthur ef i ymwrthod a phob Gobaith am 
Iechydwriaeth a Chyfiawnder yn y Ffordd 
honno. Llawer hawſach yw tynnu ei Drach- 
wantau allan o'i Freichiau, na thynnu'r Ddeddf 
allan o'i Fynwes rhag bod yn briod iddo; a'r 
Rheſwm o hyn ſydd eglur, o herwydd bod y 
Ddeddf yn addaw Bywyd i'r rhei'ny a ufudd- 
haont iddi, Yr hwn a wnel y Pethau hyn a fydd 
byw ynddynt, yr hyn beth ni's gall Pechod 2 
Thrachwant mo'i wneuthur, o herwydd eu 
bod yn dwyn argraph Uffern a Digofaint Duw 
yn weledig arnynt, a hynny i Lygad Cydwybod 
naturiol: Felly llawer haws yw argyhoeddi 
Dyn, mai drwg yw ei Bechod, na'i argyhoeddi 
o fod ei Gyfiawnderau felly hefyd ; am hynny 
y mae Criſt yn dywedyd wrth'y Phariſiaid, 
greſynol Hunain-gyfiawn hynny, yr ai 'r Pub- 
licanod a'r Puteiniaid i mewn 142 Dduw 


o'u blaen hwynt: Y mae'r Publicanod a'r Put- 


einiaid yn gorwedd yn fwy agored i Saethau 
Iymmion Argyhoeddiad, na'r Dynion Hunain- 


gyfiawn, pa rai ſydd yn gwnenthur Amddi- 
ffy nfeydd o'r Ddeddf ei hun a'u Huſudd-dod 


iddi, tu want as hop y gorweddant fel mewn 


Hocheiau, 


%% ᷣ / ⁵⁰ Mo. PR Peony, 


2— 
wy + 


L145; 4 

llocheſau, i'w eu diogelu rhag yr holl Fell- 
dithion a'r Bygythion ag y mae'r Gyfraith yn 
gyhoeddi _=_ eu herbyn : Hwy barhant 1 gym- 
meryd y Gyfraith yn gyfeilles iddynt, tra yr 
ufuddhaont iddi orau ag y gallont ; heb erioed 

redu nad oes dim a todlona'r Gyfraith onid 
perffaith Ufudd-dod ac ſydd ym mhob modd 
yn Gyfiawn holl. Ond yn awr meddaf, os 
erioed y cofleidiaſoch chwi Griſt fe wnaeth- 
pwyd yſgar rhyngoch a'r Ddeddf fel Cyfam- 
mod, ac a'ch Cytiawnderau trwyddi hi, a'u 
cyfrif megis Bratiau budron, gan ddywedyd 
gyda Paul, Myfi trwy Ddeddf ydwyf wed! 
% marw i'r Ddeddf.” Ar yr un pryd, ac y 
mae'r Enaid yn ymadael a'i Gariad at y Ddeddf, 
1'w el chofleidio fel Priod, y mae hefyd yn ym- 
adael a phob Cariadau eraill. Fe wna yr Olwg 
gyntaf trwy Ffydd ar Griſt, i'r holl Ser gwreich- 
ionnog greadigol Fwynhad ddiflanu a thyw- 
yilu; felly yr Enaid a gydſynia gyda Dafydd 
Sal. Ixxv. 27. Pwy ſydd gennyf 5 yn y Nef- 
oedd ond tydi, &c. 

Os bu Criſt erived ym Mreichiau dy 
Enaid, ti a elli ei adnabod oddiwrth ei 
8 yr Hiraeth am undeb ag 
ef, ac oddiwrth yr Effaith o hono: pa rai ni 
bydd i mi ſefyll arnynt, ond yn unig, hyn © 
Eiriau, fel y byddo eich Anwylder am Griſt 1 
gael ei adfywio, Canys i chwi y rhai ſydd 
yn credu y mae yn urddas : eich Cariad a fflam- 
lau tuag atto, Canys mae Ffydd yn gweithio 
trwy Gariad : Fe gynnydda eich Llawenydd- 
ach Heddwch, Cans, trwy gredu yr ydym yn 
llawenhau a Llawenydd anrhaethadwy a Go- 
goneddus : Fe gynnydda Sancteiddrwydd Cal- 
en, Canys y mae Ffydd yn puro'r Galon : Ac 

| mewn 


_ 
w DA + 


=! 


[ 46 ] 
mewn Gair eich Enaidiau a wnant eu hymftroit 
ynddo ef, o herwydd Ynddo ef y cyfiawnheir 
ac * gogoneddir holl Had Vrael. 
mae'r Trydydd Defnydd yn Ddefnydd o 

gyngor i bawb ya gyffredinol. Foneddigion, 
cyn y byddo i ni dael y Diwe'dydd hwn, 
myfi ddymunwn fod pob un ac ſy'n fy ngh- 
lywed, yn myned tu a thref a'r Meſſiah mawr, 
Mab Duw ym Mreichiau a Mynweſau eu Hen- 
eidiau; ac yna ſicer wyf yr ewch oddiyma tan 
fendithio Duw i chwi erioed ddyfod i'r Lle 
hwn. J mae yn rhaid i ni ymdrin a chwi 
fel Creaduriaid rheſymmol a'ch cynghori mewn 
Fiordd foeſol; a thra byddom yn gwneuthur 
felly, edrych ddylem i fynu at Dduw am Gyd- 
fynediadol Effeithiolaeth ei Sanctaidd Y1ſbryd 
ef, priodo] Waith pa un * preſwadio a chyn- 
northwyo Eneidiau i gofleidio Jeſu Griſt, fel 
ag y mae yn cael ei Dum n 7 Efengyl; o 
herwydd pa ham, mewn F tordd o Annogaeth, 
Yilyriwch yn 

Itaf, Eich Angenrheidrwydd anhepcorol o'r 
Criſt hwn, yr hwa a gynnigir i chwi. Heb 
yr hwn yr ydjch wedi eich condemnio eifives ; 
hebddo ef yr ydych heb Dduw yn y Byd, y 
mae Duw yn ddigllon beunydd wrthych; y 
mae Cyfraith a Chyfiawnder Duw, fel Dial- 
ydd y Gwaed yn ymlid ar eich ol; am hynny 
o Bechaduriaid, ffowch at y IJachawdwr; 
Trowckh i'r amddiffynfa, chwi Garcharorion Ge- 
beithiol. 

2 Yſtyriwch anghyfartal Ardderchawgrwydd 
y Iachawdwr, yr hwn yr ydym yn — alw 
i'w gofleidio, Ni ddichon Angylion na Deb 
ion fyth ddadean ei Deilyngdod a'i Ogoniant ; 
yr amlygiad Gorau o hono yw ei mans 

e 


Ma 
ef ei hun, a Thyſtiolaeth ei Dad am dano; 4c 
os ydych am wybod pa beth yw Tyſtiolaeth 
Duw am dano ef, chwiliweh yr Yſcrythurau, 
canys hwynt hwy yw'r rhai ſydd yn tyſtiol- 
aethu am dano ef; yn y Drych hwn y mae i ni 
weled ei Ogoniant, megis unig anedig y Tad, yn 
Ilawn Gras a Gꝛoirionedd. Nid oes gennyf 
obaith, y bydd i Bechadur gofleidio Crift byth 
hyd oni chaffo wirAdnabyddiaeth o'i Ardderch- 
ul a perſonol ef, fel Immanuel, Duw- 
dyn. mae Golwg ar y Mab, yr hwn mewn 
Trefn Natur, etto nid mewn Trefn Amſer, yn 
myned cyn y byddo 1 Enaid gredu ynddo ef, 
Joan vi. 40. 
3. Yſtyriwch Alluogrwydd a Digonolrwydd 
y Iachawdwr hw, yr ydym yn eich galw chwi 
i' et gofleidio; cymmerwch Dyſtiolaeth y 
Tad am ei Alluogrwydd, Sal. Ixxxix. 19. Ge- 
ſadais gymmert ar un cadarn: Cymmerwch ei 
Dyſtiolaeth ef ei hun, Eſay Ixiii. 1. Cym- 
merwch Dyſtiolaeth yr VYſbryd Glan trwy En- 
au yr Apoſtol Paul, Heb. vii. 15. yn datcan 
ei fod ef yn alluog 7 gwbl iachaty, yr rhai trwydds 
ef Hdd yn dyſod at Dduw. Dyma i chwi y 
Tri ag fydd yn tyſtiolaethu yn y Nef, ac yn 
cyd-dyftiolaethu Digonotrwydd y Iachawdwr 
hon. O gan hynny ſeliwch mai geirwir 
yw Duw, trwy gredu ei Dyſtiolaeth ef am 
et Fab; oni wnewch y mae eich Anghredin- 
iaeth yn rhoi'r Celwydd i'r holl Drindod, 17%. 
1 © 20.31; I'm 
4. Yfiyriwch mai Anfonedig Duw, yw y 
lachawdwr digonol hwn. Y mae yr ENW, 
priodoliaethol hon, (ſef un anfonedig) yn cael 
x ei roddi iddo ddeg ar ugain neu ddeugain o 
f Weithiau yn vr Efengyl vn 61 St. Jean, y 
Rheſwm 


| [ 48 ] 
Rheſwm arferedig trwy ba un yr oedd Criſt yn 
preſwadio Pechaduriaid i'w ei dderbyn a'i got- 
eidio ef; ac nid oedd un peth a allaſai gael 
mwy o Effaith arnynt, na'r Enw Priodoliaeth- 
ol hwn, pe byddai i'r Pwys o hono gael ond 
ei iawn bwyſo. O! yſtyriwch ar ba fath Gen- 
nadwri yr anfonodd y Tad ef. A gaiff Prif- 
Gennad Duw ddim gwrandawiad gan Liaws o 
Wrthrhyfelwyr condemniol? Y mae wedi ei 
anfon fel Gwaredwr i rhyddhau'r Caethion, a 
gofleidio'r Caethion ddim o hono? Y mae 
wedi ei anfon fel Maichnydd, a gofleidia Dy- 
ledwyr ac Afradloniaid ddim o hono? Y mae 
wedi ei anfon fel Phyſygwr, a gofleidia Pech- 
adur afiach clwytedig ddim o hono ef a'i fedd- 

yginiaethol Falm. by 
5. Yſtyriwch fod ei Galon a'i Freichiau yn 
agoredac yn barod i gofleidio yr holl rai hynnya 
ddyment gael eu coffeidio ganddo. Os un dyw- 
edyd yr Enaid mi ddymunwn ei gofleidio cf, 
ond yr wyf yn ammeu ei ewyllyſgarwch ef i'm 
cofleidio i. Mi a ddywedat i chwi Newydd 
da, y mae efe y llawer mwy ewyllyſgar i'ch cof- 
leidio chwi, nag ydych chwi i'w ei cofleidio ef. 
Y mae efe yn dywedyd ei fod yn ewyllyſgar, a 
chwithau ellwch gredu ei Air ef, canys efe 
yw'r AMEN, y Ty/t ffyddlon a chywir; ac y 
mae efe yn dywedyd, mae pwy bynnag a ddel 
atto ef, na bydd iddo mewn un modd eu bwrw 
allan ddim. Y mae wedi roddi ei Lw, ei fod 
ymewyllyſgar, O, a gredwch chwi ddim o'i LW 
ef ? Nec. xxxiii. 11. Fel mai byw fi medd yr 
ArglyUg.nid .ymhoffaf ym Marwolaeth yr An- 
nuwiol. Ay dywedwch i mi, pa ham yr 
ymrwymo diet Tragwyddoldeb, ac y rhodd- 


odd ei Law o'i Iwyrfodd i'r Tad mewn Hedd- 
gyngor, 


W—_— * 


C1111 ̃ ̃ò ˙ .. p a Ir 


9 


[ 49 ] 
ngor, gan ddywedyd, Wele ! yr wyf yn dyfod, 
Ja Ny 3 "= Ewyllys di 4 fy Nuw ? 
Pa ham y cymmerodd arno natur Dyn ynghyd 
2'i dibechod Wendidau? Pa ham y darfu iddo ef, 
yr hwn yw y Deddt-wr mawr ymoſtwng ei hun 
tan felldithion ei Ddeddf ei hun? Pa hun y darfu 
iddo ef yr hwn yw Arglwydd y Bywyd a'r Go- 
goniant, ymddaroſtwng ei hun i ergid Angau 
cywyliddus y Groes? Pa ham y mae efe yn 
anfon allan ei Weinidogion attoch a Galwad 
ar Alwad? Pa ham y mae efe yn ddiſgwil ar 
hyd yr holl Ddydd, gan ddywedyd, Wele fr. 
wele fi © Pa ham y mae efe yn ymreſymmu neu 
yn ymryſon chwi? Pa ham y mae efe yn 
gofydio o herwydd eich Cyndynrwydd a'ch 
Calon galedwch, o's nad yw efe yn ewyllyſ- 
gar i chwi ei gofleidio ef? Er mwyn yr Ar- 
glwydd, yſtyriwch y pethau hyn, ac na wrth- 
odwch Gyngor Duw yn eich erbyn eich hu- 
nain. 
6. Yſtyriwch pa fath liaws a Thorf ogon- 
eddus o Fendithion ſydd yn dyfod gydag ef, 
an y mae yn cael ei gofleidio ym Mreichiau 
fydd; megis Maddeuant Pechod, Heb. viii. 
ad. olaf. Heddwch a Duw, Rhu. v. 1. Cyt- 
iawnder perffaith cyfiawnhaol, Rku. viii. 3, 4. 
Mabwyfiad a Mab-freintiad, Fo. i. 12. Sanct- 
eiddrwydd yn y Gwreiddin a'r Ffrwyth, 1 Cor. 


i. go. Gwybodaeth gadwedigol o Dduw, ac 
o Ddirg 


eledigaethau ei Gytammod, 2 Cor. iv. 
6. A Choron o Ogoniant tragwyddol yn 
Diwedd, Fo. iii. 16. Fe ellid helaethu ar bob 
un o'r Pethau hyn yn neilltuol; ond myfi a at 
rhagof 1 atteb rhai Gwrthddadleuon a ddichon 
rhat wneuthur yn erbyn cydſynio a'r Cyngo: 
hwn. 
E (Art 


„ 
944 


— ; . 2 q — 4 y , wu — 
- 2 4 F, a4 - - -  - 22 
x. - — - . _—_ — A - - — K. all = a 2:5 * 4 — 
_» 7 2 : » 4 —— + wr "A _ 
> — * » - - ' . — — 2Z » 4 - > —_ mga 
* of — - 
— 


© as 1 . N 
” — * * 1 
* 


7 : —i SID » 
"4 1 = 2 A 
- . = 4 LO * * 2 
8 — eee * 8 - 
— - —— — - — on 


1 oy _ _—* 
4 : : — 
7 2 . hi & bes 
_ I ares SSR 
1 _ . * . _ — 5 * 


„ a 
— —̃ — — 


f 
U | | 
1 4 
: 
U 
f 


— — —<— 
Zu— ßr«Æñẽꝗ22 e ñ . 
. 
ap * PF . 
* 


L 50 1 
Gwrthddadl 1. Fe ddichon fod rhyw En- 
aid tlawd yn barod i ddywedyd, mi a gofleid- 
wn Griſt yn llawen a'm holl Enaid; ond yr 
wyf yn ammeu fy hawl a'm fail i gyffwrdd ag 
anrhaethawl Rodd Duw ; y mae efe y cyfryw 
Fod mawr, fel ac yr wyf yn ofni mae rhyfig 
fyddai i mi i gynnig ei gofleidio ef. Yn awr 
er ſymmyd un rhyw Amheuon o'r Natur hyn, 
myfi ofodaf ger eich bron, yr ychydig bethau 
Gwarantedig, neu rai Seiliau, ar ba rai y dichon 
Pechadur colledig dderbyn a chofleidio y Iach- 
awdwr hwn. Yn | 
Itaf, Bydded eich Angenrheidrwydd anhep- 
corol ac anfeddiginiaethol fod yn Sail i chwi: 
mae yn rhaid i chwi ei gofleidio ef neu farw; 
nid oes un Ffordd ganol: Yr hwn a gredo a 
Had cadwedig; a'r hwn ni chredo a ddemnir. 
Na oedwch i ddadleu'r Matter hon; nid oes 
dim Amſer, nag oes un funud o Amſer, yn 
ganiataol i Ddyn i dreiglo'r Holiad hwn yn ei 
tynwes, ar ol Dadcuddiad o Griſt yn yr Efengyl 
iddo, ac i ddywedyd, a fydd i mi i gredu neu 
peidio ? Neu os ymddadleuwch, a ddywedwch 
tel Gwahangleifion Samaria ? Os trigwn yma 
ni a j;ddwn feirw, ond od awn i Werſyll yr 
Aſſyriaid, fe allai y cadwant ni yn fyw. Felly 
chwithau os arhoſwch yn llonydd yn y Cyfiwr 
pechadurus a thruenus, heb Dduw ac heb Griſt 
yn y Byd, diau y collir chwi yn _—_ 
ond os taflwch eich hunain i Freichiau y Gwa- 
redwr hwn, ac ar Drugaredd Duw ynddo ef, 
diddadl yw, y byddwok eadwedig: Ac am 
hynny bydded eich Angenrheidrwydd anhep- 
corol fod yn fail i chwi i gofleidio Criſt. 
2. Anturiwch gofleidio yr Iachawdwr hwn 
ym Mreichiau Ffydd ar Sail gwir ddiben el 
Gnawd- 


C28 1 | 
Gnawdoliaeth ef; pa ham y darparwyd Iach- 
awdwr? Pa ham yr ymddangoſodd yn y 
Cnawd? Ar ba Genadwri y danfonwyd ef i'r 
Byd, ond i geiſio ac i gadw yr hyn a gollaſid ? 
Wele gan mae gwir ddiben ac amcan Dow yn 
rhoddi Iachawdwr yw, fel byddai Pechaduriaid 
cadwedig trwyddo; pa beth a all fod yn ſwy 
hoff gan Griſt neu ei Dad yr hwn a'i hanfon- 
odd ef, nag i Bechaduriaid colledig ei gofleidio 
a'i dderbyn ef. 

3. Bydded i ymddangoſiad y Duwdod mewn 
Cnawd, yn yr Efengyl ogoneddus fod yn Sail i 
ehwi i'w gofleidio a'i dderbyn ef? y mae Dad- 
cuddiad noeth o Iachawdwr heb ddim yn 
chwanneg yn ddigon 1 ddenu Pechadur i gredu 
ynddo. Pa ham y derchafwyd y Sarph Bres 
ar ben troſtan yn yr Anialwch, ond fel y byddai 
i bob un ac oedd wedi ei frathu gan y Seirph 
tanllyd yn Ngwerſyll [/rael, i edrych arni 2 


* chael iachad? Yr oedd Derchatiad y Sarph 


Bres yn ddigon o Sail i un Dyn i edrych arni; 
fell ee Mab y Dyn ar Droſtan 
4 1 engyl dragwyddol yn ddigon o Sail i bob 

yn i gredu ynddo, Fo. iii. 4, 15. 

4. Heblaw y Dadcuddiad o Griſt, y mae 
gennym gynnigiad cyflawn, rhad, a di dwyl! 
o hono yn Ngalwad allanol yr Efengyl; ac y 
mae'r cynnigiad hwn yn cael ei gyfeirio at bob 
un yn ddiwahan, Eſay lv. 1, 2, 3. Dad. xxii. 
17. Marc xvi. 15. Diar. viii. 4. Foneddig- 
ion yr ydym yn pregethu Crift i chwi, ynghyd 
ar holl Gyflawnder o Ris a Gogoniant, 
Haeddiant a'r Bywyd ſydd ynddo ef, fel rhad 
Rodd Duw, heb Arian ac heb Werth o'ch 
Gweithredoedd a'ch Cymmwyſiadau eich hun- 
ain; os dygwch ddim o'r cyfryw Werth gvda 
| OH | hui 


. 52 ] 

-*hwi mewn trefn i bwrcaſu y Perl o fawr 
Werth, chwi a'i collwch ef yn dragywydd ; 
canys y mae. Duw yn chwennych roddi Criſt 
yn rhad, ac anfodlon ydyw i dderbyn dim am 
dano. Bydded hyn, gan hynny yn Vail i chwi, 
ſef bod Criſt yn cael ei gynnig yn rhad gan 
Dduw yn yr Efengyl hon; a chofiwch mai 
mewn Rhodd nad oes Gwahaniaeth rhwng 
Gwr a Gwr: fe all y tlottaf yn gyſtal a'r cy- 
foethoccaf dderbyn Rhodd; y mae gan y 
Drwg-weithredwr condemniol gyſtal hawl i 
dderbyn Rhodd oddiwrth ei Frenhin a'r Pende- 
hg pennaf yn y Llys ; nid yw ei fod yn Ddrwg- 
weithredwr euog yn un rhyw Ddadl oll yn ei 
erbyn, i dderbyn Rhodd ; nag yw yn hyttrach 
y mae hynny yn ei gymmwyſo i dderbyn Par- 
dwn. Felly ymma y mae Criſt Rhodd Duw 
a'r cynnigiad rhad o hono yn ddigon o Sail i 
Bechadur ei dderbyn ef, heb edrych am un 
rhyw Gymmwyſiadau, ond ei fod yn Bechadur: 
Newyn yw'r Cymmwyſiad gorau at dderbyn 
Bwyd, y mae Noethni yn cymmwyſo Dyn at 
Ddillad, Sc. Y mae yn dra eglur oddiwrth 
Gyngor Criſt iLaodicea, nad y yn ymofyn am 
un Cymmwyſiadau eraill, Dad. iii. 17, 18. Ir 
zwyt yn druan, yn reſynol, ac yn dlawd, ac yn 
ddall, ac yn noeth; yr wyf yn dy gynghori i 
b;ynu gennyf fi Aur, a Dillad gwynion, ac eli 

Llreaid. 5 
5. V mae gennych nid yn unig Gynnigiad 
© Griſt, ond Gorchymmyn pendant yn gotyn 
arnoch ei gofleidio ef, yn Sail i chwi, 1 2 iii. 
23. Hyn yw ei Orchymmyn ef, credu o honoch 
yn Emu ei Fab ef Ieſu Grift, Foneddigion, 
nid peth wedi ei adael i rydd-did eich Ewyll- 
yſiau chwi yw 1 gofleidio Criſt neu peidio, 
neu 


| 53 1 

neu fel y mynnoch ; nage, eithr yr ydych tan 
Ddeddf ac ſy wedi ei hamgylchu a'r Coſpedi- 
gaethau mwyaf, Yr hwn nid yw yn credu a 
ddamniwyd eiſioes, y mae Digofaint Duw yn 
aros arno ef, Y mae'r Pechadur anghrediniol 
yn diyſtyru Awdurdod y Nef; ac yn rhuthro 
ar Wddt Duw, a Hoelion llymion ei Darian 
ef, Nid oes gennych un Rheform i ammeu 
Ilai nad yw'r Gorchymmyn o gredu yn perthyn 
i chwi; canys pe na buaſit wedi Gorchymyn i 
chwi i gredu, ni allaſai eich Anghrediniaeth 
fod yn Bechod yn eich erbyn: Lle nid es 
Ddeddf nid ces Gamwedd. Nid ydych yn am- 
mau na's gorchymmynir i chwi yn Ngair Duw, 
i ddarllein, gwrando, gweddio, a ſancteiddio'r 
Sabbath, a chyflawni yr holl Ddyledſwyddau 
eraill yn y Ddeddf foeſol; ac o herwydd eu 
bod yn orchymmynedig i chwi, chwi addet- 
wch Ufudd-dod iddynt; yn awr y mae credu 
wedi ei Orchymmyn i chwi, mor bendifaddeu, 
ie yn fwy pendant nag un Ddyledfwydd arall ; 
yn gymmaint a bod cyflawniad Ilwyddianus 
a chymmeradwy yr holl Ddyledſwyddau eraill 
yn penderfynu arni; ac am hynny na ſefwch 
i ddadleu cich Sail yn erbyn awdurdod Noeth 
y Net. 

6, Heblaw Gorchymmyn Duw, y mae gen- 
nychAddewid o Reſawiad 1'ch calonnogi i gredu 
ynddo ef, Fo. vi. 37. Yr hwna ddel attaf fi 
ni's bwriat ef allan ddim. Fo. iii. 16. Fel na 
choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond 
caffael o hono Fywyd tragwyddol : ond medd- 
weh chwi, fe allai mai i eraill, ac nid i. mi y 
mae yr Addewidion yna yn perthyn; yr wyf 
yn Atteb, y mae'r Addewid wedi ei darparu i 
chwi, ac yn cael ei chyfeirio attoch yn Ngalwad 

| 3 a Goruch- 


. - — — —_— dy 


: 
i 
„ 
2 
194 
4 * 
* 
1 
K 
| 
+ 4 
3 
[OT 
4 
V1 
* 
by 
” 
0 
4 
| 4+ 
a 
Ts 
G 
p I 
1 
* 
l 


. 54 ] 

a Goruchwiliaeth allanol yr Efengyl, Actau ii. 
9. Y mae yr Apoſtol yno yn pregethu i 
yrfa o Bobl a drochaſai eu Dwylo yn ddiw- 
eddar yn Ngwaed Mab Duw ; y mae yno yn eu 
galw i Ffydd ac Edifeirwch : A thrwy 'r cyf- 
ryw reſum y mae yn gyrru yn y blaen y Cyng- 
hor; Y mae yn dywedyd wrthynt, © Fod yr 
Addewid iddynt hwy ac i'w eu Plant, ac i 
bawb ymhell, cynnifer ac a alwo yr wa, > 26 
ein Duw ni atto,” lle gwelir yn eglur fod yr 
Addewid wedi ei heftyn yn gyntaf i'r Juddewon 
a chwedi hynny i'r Cenkedloedd, y rhai yr Am- 
ſer hwnnw oedd ymhell jawn ; a chwed'yn yn 
anherfynedig i Iuddewon a Chenkedlocdd, hyd 
eitha terfynau Galwad yr Efengyl : Galwad 
allanol yr Efengyl yn my amcenir yma (pa 
todd bynnag fe ddarfu i Yſbryd yr Arglwydd 
i gyd fyned yn dufewnol) yr unig ſeilfaen ar ba 
un y mae derbyn yr Addewid, ac nid Galwad 
tufewnol un Dyn neilltuol, yr hyn ni ddichon 
byth fod yn Sail i Ddyn arall i gredu; ac am 
Hynny fel ac y dywed yr Apoſtol iddynt hwy, 
felly meddaf finnau i chwi yn Enw y Duw 
mawr, mai i chwi y mae yr Addewſd, fy 
meddwl yw Addewid o Reſawiad ; Pwy bynnag 
o honech à gredo ni's collir byth. Nid yw'r 
Addewid hon wedi ei gwneuthur i'r rhai credi- 
nol yn wahanol oddiwrth eraill, ond 1 bob un 
ac fy yn clywed yr Efengyl; canys pe felly y 
buaſai ni allaſem ni alw neb i gredu, ond y 
rhai ac ſy wedi credu eiſioes, yr hyn fuaſai yn 
dra an-noeth. Gan hynny bydded Addewid 
Duw yn Sail i chwi i gredu yn Nghriſt, ac 
onid ydych yn gweled fod hyn yn ddigonol; 
cymmerwch ei Addewid o Reſawiad wed: el 
hecrhau trwy ei L, Efec, xxxiii. 11, oft 


— gr ww _ Fg g_ gy —u—_ wi a acre... Aa "0 


1 — We " 


. . 


( 55 1 
'r ddau Beth dianwadal, ym mha rai y mae yn 
amhoſſibl i Dduw fod yn gelwyddog. 

7. Bydded i anherfynedig a diamodedig Nat- 
ur y Cyfammod Gras, fod yn Sail i chwi i 
gofleidio yr Arglwydd leſu. Y mae'r Cyfam- 
mod o Ras fel ac y mae yn Ngoruchwiliaeth 
allanol yr Efengyl, yn gyffelyb i Scrifen deſta- 
mentaidd tawr lle mae digon o le wedi ei adael 
i bob un i ſcrifennu ei Enw a Llaw Ffydd ; 
Swm a Threfn pa un ſydd fel hyn, Myfi a 
„ fyddaf yn Dduw iddynt hwy, a hwythau a 
« fyddant yn Bobl imi; cymmeraf ymmaith 
* y Galon Garreg, a rhoddaf iddynt Galon o 
« Gig; mi daenellaf arnynt Ddwtr glan, 
„% myfi a ddodaf fy Yſbryd ou mewn ; 


„ myti a drugarhaf wrth eu Anghytfiawnderau; 


« myfi a ddaroſtyngaf eu Hanwireddau :” Lle 
elwch fod y Caniatad yn rhedeg mewn 


Dull anherfynedig; nid oes ton am Enw un 


Dyn, nag un Dyn chwaith wedi gaead allan 
wrth ei Enw : Beth yw y diben hyn, ond 1 
galonnogi pob un i ſcrifennu et Enw, neu 1 
wneuthur Cymmwyſiad at ei Enaid ei hun 
trwy gredu, trwy ba beth y dywedir ein bod 
yn ymaflyd yn Nghyfammod Duw. O Fone- 
ddigion ! y mae'r Cy fammod Gras fel ac y mae 
yn Ngoruchwiliaeth allanol yr Efengyl, (canys 
yn awr yr wyf yn neilltuo oddiwrth ddirgel 
Bwrpas Duw, gan nad yw mewn un modd yn 
Rheol Ffydd) yn gymmwys megis Rhaff, 

cael ei thaflu rhwng Lliaws o Ddynion a fr dd- 
ai ar foddi, y mae'r hwn a'i taflodd hi i mewn 


yn gweiddi ar bob un o honynt am ymaffyd 


yh Y Rhaff, gan addaw eu tynnu yn ficcr i 
ir: Felly y mae Duw yn Ngoruchwiliaeth yr 
Efengyl, yn cynnig ei Gyfammod i bob un fel 
Seiltaen Ffydd; gan ficcrhau iddynt na chaiff 


PRE 


10 


> = * 
— - - —_ - 
* 5 
— Aga = Po — 
2 3 3 — — > == & 4 - 
— — — o 
= —— oo - - — — — 


— 4 


— —— 
——— — — * — 


—e— 


ä—NU—D—D—— ee mm ——̃ —- 


— 


1 


— 
A 
— 
— 


— — — - 
=, = — BY — 
* * — - l — \ 
4 mY — © - * 
Py a : 
ts - - 
4 Py 2 * * - - — 
b - I - - — LE 7 
— _ 4 — n 
— — — - ———— 
N ; 2. bac - —— — — — 
— — — —— — 2 = * —— - 
2. 2 by 2 — 
. 


- _ — 9 * _ — — y — — — — — 
Xo — 2222 S ———— = — 
*% 


— — — — 


yn y Rhaff hon o Iechydwriaeth ; o 


1 56 4 
pwy bynnag a ymaflo yn ei Gy fammod, ac a 
dderbynio ei Griſt ef, Yr hwn a roddogd efe 
yn Gyfammod Pobl, byth mo'u colli, ond caft- 
ael o honynt Fywyd tragwyddol. Er mwyn 
yr Arglwydd, na throwch y Rhaft hon o lIech- 
ydwriaeth ymmaith oddiwrthych, tan yr eſgus 
na's gwyddoch pa .un ai ydyw wedi ei ham- 
canu i chwi neu nid yw. Oni welech yn Yn- 
fydrwydd ofnadwy, yn neb o'r Dynion a fydd- 
ai ar foddi, i fyned, i ymddadlu, pa un a'i bod 
y Rhaft wedi ei thaflu attynt hwy neu beidio, 
pon y byddont ar ſuddo i'r Gwaelod? Oni 
byddai pob un am ymaflyd ynddi gyda'r Nerth 
a'r Bywogrwydd mwyaf, heb oſod un math o 
Gweſtiwn yn ei chylch? Yn awr o Bechadur 
dyma dy wir Gyflwr di, yr wyt yn myned i'r 
Pwll o dragwyddol Drueni ; y mae Duw trwy 
ei Weinidogion yn taer alw arnat i ymaflyd 
gan hyn- 
ny gwel, na wrthodech yr hw ſy yn llefaru 
o'r Nef; na ddadleuwch ymaith eich Trugar- 
edd eich hunain. 
8. Bydded i'r Greſawiad caredig a gafodd 
eraill wrth ddyfod at Griſt fod yn Annog- 
aeth i chwithau i anturio hefyd; ni ddaeth 
neb erioed mewn Gwirionedd atto ef na's cyt- 
arfuant a derbyniad tra charedig. Gofynwch i'r 
Mab Afradlon ; gofynwch i Mair Magdalen, 
Paul, ac eraill, pa fath Reſawiad a gawſant 
gan y Iachawdwr hwn; y maent yn barod i 
edywedyd iddynt gael Trugaredd. V mae yr 
un Trugaredd ac a'u hachubodd hwynt, yn 
barod i'ch hachub chwithau. Nid ydych yn 
ammeu nad oedd gan Moſes, Dafydd, Pear, 
Paul, ac eraill o'r Seintiau ſy yn awr mewn 
Gogoniant ddigon o Sail i gredu. Foneddigion, 

y mae 


1 ˙ 1%. onto - 


SS - 

y mae gennych yr un Seilfeini Fiydd a gaw- 
ſant hwythau, yr un Duw, yr un Iachawdwr, 
yr un Bibl, yr un Cyfammod, yr un Addew- 
idion, yr un Ffyddlondeb yn Nuw i bwyſo 
arno a gawſant hwythau; ac y mae'r Ffydd 
Seilfeini hyn mor gadarn, fel na fiommaſant 
erioed neb a bwyſodd arnynt; ac am hynny 
cymmerwch Galon i gredu fel y credaſant 
hwythau. O!] yr fath boenau chwerw ac ar- 
teithiau gofydus fydd i'r Pechaduriaid angh- 
rediniol tros byth yn Uffern, i weled eraill a 
gredodd ar yr un Seilfeini ac oedd yn gyffred- 
inol iddynt hwythau, yn eiftedd yn Nheyrnas 
Nefoedd, a hwy eu hunain wedi eu caead i 
fynu yn y Tywyllwch eithaf gyda'r Diaflaid 
a'r Vſprydion damnedig, o herwydd eu Hangh- 
rediniaeth ? O'r fath todd y bydd y Diafol ei 
hun yn dannod i'r Anghrediniol yn Uffern, 
pan y ſyrthiont tan yr un Ddamnedigaeth ac 
ef ei hun, am iddynt hwy gael y fath Seiliau 
teg i gredu yn Nghriſt ac na chafodd efe mor 
un erioed, 

Gwrth. 2. Yr ydych yn fy nghymmell i 
gofleidio Criſt, ond y mae efe ymhell uwch- 
law fy nghyrhaeddiad; y mae Criſt fry yn y 
Nefoedd, pa fodd y gallat ei gael ef? 

Atteb. Gan na's gellwch chwi fyned i fynu 
at Griſt, y mae Criſt wedi dyfod i lawr attoch 
chwi; ac yr ydym ni yn ei ddwyn ef yn agos 
attoch yn Ngair y Iechydwriaeth hon, yr hon 
ac —— yn ei — Eſay xIvi. 12, 13. 
** Gwrandewch arnaf fi rai cedyrn Galon, yr 
© rhai pell oddiwrth Gyfiawnder; neſais fy 
** Nghyfiawnder ni bydd bell, a'm Techyd- 
** wriaeth nid erys: am hynny na ddywed yn 
dy Galon, Pwy a eſcyn i'r Nef, i _ 

$6 11 


. 58 ] 

© Criſt i wared o ddiuchod ? Neu pwy a ddeſ- 
* cyn ir Dyfnder, i ddwyn Criſt i fynu oddi- 
% wrth y Meirw? Eithr y mae'r Gair yn agos 
* attat, yn dy Enau, ac yn dy Galon: hwn 
© yw Gair y Ffydd, yr hwn ac yam ni yn 
ei bregethu,” Ru. x. 6, 7, 8. Foneddig- 
ion, y mae Criſt yn yr Efengyl, Gair y Ffydd 
hon, yr hon ac ydym ni yn Enw a thros 
Duw yn draddodi i chwi; ac y mae yn rhaid 
bod eich Ffydd yn penderfynu yn ddigyfrwng 
ar y Gair hwn, cyn y galloch byth gofleidio 
Criſt. Ac megis pe bawn yn credu neu ym- 
ddyried mewn Dyn ar ei Addewid lefaredig, 
neu ſcrifenedig; felly yr wyf yn cofleidio 
Criſt, trwy Air y Ffydd, neu Addewidion yr 
Efengyl. Gadewch fod Gwr credadwy mewn 
Achoſion gwladaidd, yn byw yn America, a'r 

cyfryw un yn anfon i mi Lythyr gyda Meich- 
jau, am ryw Swm o Arian, y mae y Gwr 
hwnnw 2'1 Arian yn dyfod yn agos attaf trwy 
y Llythyr a'r Meichiau pa rai y mae efe yn 
anfon i mi:  Felly ymma, er 0d Criſt yn y 
Nefoedd, a ninnau ar y Ddaear, etto y mae 
Gair y Ffydd, yr hwn yr ydym yn ei bregethu, 
yn ei ddwyn ef, ei Deyrnas, ei Gyfiawnder, 
a't Iechydwriaeth, ynghyd a'i holl Gyflawnder 
yn agos at bob un o honom, felly nid rhaid i 
ui eſcyn i'r Nef na deſcyn i'r Dyfnder i ymofyn 
am dans. 

Gwrth. 3. Y mae fy Mreichiau wedi eu 
halogi yn ffiaidd wrth gofleidio Cariadau eraill, 
fel ac y mae arnaf ofn na oddef Criſt byth i 
mi i gyffwrdd ag ef. 

Er Attebiad, mi ac'h cyfeiriaf at Fer. 3. 1. 
Ti a butteiniaiſt gyda Chyfeillion lawer, «tt: 
 tchwel attaf , medd yr Argliuydd. Ond ti 2 
ddywedu 


(59 J 
ddywedu y mae fy Mhechodau yn drymion 
iawn, Atteb, Ejay i. 18. Deuwch yr awr 
hon, ac ymrheſymwn, medd yr Arglwydd, 
* pe byddai eich Pechodau fel Y ſcarlet ant 
* cyn wynned a'r Eiria ; pe cochent fel Por- 
by gee byddant fel Gwlan.“ 

wrth. 4. Yr ydych yn fy annog i, i gof- 
leidio Criſt; ond gwae fi, nid oes gennyt un 
F OO ; na dim gallu gennyf i' et gofleidio 
ef. 

Atteb. Od oes gennyt ewyllys I'w ei gof- 
leidio, y mae'r anhawſder mwyaf wedi dartod, 
canys dyna'r lle y mae'r rhwyſtr gwaethaf yn 
ſefyll;j “ Ni fynnwch ddytod attaf fi fel y 
caffoch Fywyd:” Lle y mae Duw yn rhoddi 
i ewyllyſio, y mae yn rhoddi i wneuthur hefyd 
01 Ewyllys da ei hun. Meddech chwi, y mae 
arnaf eiſiau Braich i'w ei gofleidio ef; yna 
gwnewch fel y gwnaeth y Dyn a'r Llaw wiw- 
edig, ymdrechwch ei he allan mewn Utudd- 
dod i Orchymmyn Criſt. V mae Crediniaeth yn 
beth ac ſydd raid i ni ei amcanu, cyn y gallom 
brofi fod Yſpryd Duw yn ei weithio yn effeith- 
tol ynom. Ni allwn ni ddim gweddio, na 
ſancteiddio'r Sabbath, na chymmaint a medd- 
wl un Meddwl da, hyd oni's gweithio Yiſbryd 
Duw ynom ni; ac etto nid yw i ni eſgeuluſo'r 
cy fryw Ddyledſwyddau, am nad oes Gallu gen- 
nym i'w cyflawni: felly er nad oes Gallu gen- 
nym i gredu, etto ni a ddylem geiſio credu, 

Ffordd ac y mae Vſpryd Duw yn gweithio 
Ffydd yn Eneidiau yr Etholedigion, ydyw 
trwy ei gwneuthur yn deimladwy o't Hanallu- 
ogrwydd eu hunain, fel y byddo iddynt roddi 
i fynu y Gwaith i'w ei Law ef, Yr hon dd 
n gweithio ein holl Weithredoedd ynom a - _ 

writ, 


( 60 ] 
Gwrth, olaf. Bydded immi ymdrechu credu 
hyd ac y mae ynof, ni allaf byth, onid wyf yn 
un o Etholedigion Duw ; canys yr rhei'ny yn 
| — a ordeiniwyd i Hyd tragwyddol hdd yn 
credu. 
Atteb, Dyma brif ddichell mawr elyn Iech- 
dwriaeth; trwy ba un y mae yn digalonni 
echaduriaid i gredu yn yr Arglwydd leſu; 
fem ymddengys y twyll neu yr Gwendid o 
honi, yn dra hawdd ac eglur, trwy gymmwyſo 
'r Gwrthddadl at Achoſion cyfiredinol y Bywyd 
hwn. Pan y goſodir Bwyd ger ein bron, a 
ydym yn peidio a'i gymmeryd o herwydd na's 
gwyddom pa un a ydyw Duw wedi ei ordeinio 
= i ni a'i peidio? Oni ddwedwn y mae Bwyd er 
=_ Defnydd i Dyn, ac y mae'r Bwyd hwn wedi 
| | ei oſod ger fy mron, ac am hynny myfi ati 
eymmeraf; nid ydych yn dywedyd, ni's arddaf 
ac ni's hauaf fy Nhir y lenni, am na's gwn pa 
un a arfaethodd Duw iddo ddwyn ffrwyth neu 
eidio; neu a ddywedwch nid af adref i'm 
Y, am na's gwn fod Duw wedi arfaethu in 
fyned mor belled. Oni chyfrifech Ddyn yn 
Ilwyr ynfyd neu wedi gwall gofi, a ymreſymai 
fel hyn am Bethau o'r Natur yma. Y mae yr 
achos yr un modd, fel ac y mae Arfaethiadau 
1. dirgel y Nef ymhell oddiar y Ffordd rhag ein 
rhwyſtro i drefnu Achoſion y Bywyd hwn, felly 
mid ydynt oll i fod yn rheol i'n Gweithredoedd 
mewn perthynas 1 Bethau mawrion Tragwy- 
ddoldeb. Pethau dirgel ſydd yn perthyn i'r Ar- 
glwydd, eitiir Pethau amliug a ddadcuddinwyd i 
ni ac i'n Plant. Seilfaen eich Damnedigaeth 
yn y Dydd mawr fydd, nid am eich bod heb 
eich ethol, ond am na fynnech gredu. O her- 
wydd eu Hanghrediniaeth y torrwyd 1 
| udd- 


- 2 _ * » < * F Sem - 
pay — 
a g —— 
— - — - — 
— * — — — 
— — — — — — — — 2 2 
rr WS — 


Py * 4 
a - 
— — - 


- 
wh, A 
* 


2 
3 a 
. 
— 
— 


T3 x 

Iuddewon gwrthodedig, Rhu. xi. 7, a'r 20. ni 
chat chwanegu, ond fel ac na's gellwch wy- 
bod fod yr ymborth a oſodir ger eich bron yn 
eiddo 1 chwi mewn meddiant, hyd oni chym- 
meroch ef; felly ni ellwch wybod fod Criſt 
wedi ei ordeinio i chwi hyd oni byddoch wedi 
ei gymmeryd y'ch meddiant trwy Ffydd : Ac 
am hynny y mae yn rhaid i chwi gredu yn 
Nghriſt, cyn yr adwaenoch eich Hetholedig- 
aeth; yn amgen ni chewch fyth mo'i hadna- 
bod, nai chredu chwaith. Cymmaint a hyn 
mewn Ffordd o Gyngor, 

Mi gaf dertynu'r ymadrodd hwn, mewn Gair 
byrr, 1 ddau fath o bobl, yn gyntaf. I chwi 
y rhai, fel Simeon, a gawſoch Griſt ym Mreich- 
lau eich Heneidiau, ac o boflibl trwy felus 
brofiad y gellwch ddywedyd gyda'r ddiweddi, 
cefais yr hwn a houffa fy Enaid, mi gynhwylat 
y cwbl ag 1ydd gennyt i ddywedyd wrihych 
ya y ddau neu'r tri pheth canlynol. Yn 

1taf, O bendithiwch Dduw tel Simeon, am 
y cyfryw fraint ; bydded uchel glodydd Duw 
yn eich Geneuau. Mi a ddywedais i chwi 
eiſioes am amryw Ganiadau, ac y mae gen- 
nych Sail ac achos 1'w eu canu, pa rai ni chat 
mo't hailenwi: ond yn unig eich hannog chw! 
iw fendithio ef, yityriwch mai dyma yr hol! 
deyrnged y mae yn ei geiſio gennych. Pwy 
a1 bendithia ef yn dragywydd, os nid y Bobl 
a ffurſiodd ete 1ddo ei hun? yityriwch ymhell- 
ach, mai dyma'r Ftordd i gael chwaneg o fen- 
dithion oddiwrtho : X cardotyn diolchgar iydd 
yn cael ei waſanaethu orau wrth Ddrws Duw 
a Dyn. Y mae'r udganwr yn hoffi ſeinio ei 
Gorn lle byddo'r Adlais yn dychwelyd y Sain 
yn ei hol i“ ei gluſtiau; felly y mae Duw yn 

E hotti 


= - 2 — * — — * 7 
— ah mY 2 
j , . 4 of 8 A = = — * 4 S 1 as =] © — 
a — * mL — — — — - 
Fs  _—_— _ * — — - — — wy = > 2 - » . — 
b © * - ry ao 
rn 3 . 2 3 = . — 
4 — 1 = — — 
* 2 bd 4, = — * * = 
me dls * — — — 2 3 — — 0 
£ . —4- —— - — 5 - - —— — 


n 
2 - kb £ + 
2 4 I Pp * 4 = = —x 


— = 
-” - if & 3-46 + —— — — 
2 : ” 


\ 
R 
1 
! | 
. : 
1 
6 | 
Ih 1 1 4 
1 
4 , 
þ > 
. 
* . 
14] 
's 
1 Y 
i, | 
ol 5 
* . , 
\ £441 
SC | 
= 1 
\ " 
_— 
_ 
1 1 
. $1 — 
# ; 
U 
, +» 
l 1 
r 
[2 
- LY 
5 
4 4 
* ' + 
TS 
4 Lu 
a 
n 1 : 
4 
5 $1 " 
0 .» : 
- i 
l * 
3 
TY 
7 
i'll 
1 
of | 
# TY 
4 0 
1 | 
4 : e 
| | 
- 
'S: 
- 
: * 
* 2 
G ; 
a ; A 
TS * 
3 
0 
$ 1 
1 
. 
1 
4 - , ' 
4 p 4 


— 


+ 

= 
7 
bY 


1 
e | 
| 
5 
| 
168 
' 
& * 
i 
24 
g 
\ 


[ 62 J 
hoffi rhannu ei fendithion He 'clywo am dan- 
ynt drachetn mewn Caniadau -mawl a diolch- 
garwch, Moliannu fydd gwaith y Nefoedd 
trwy hirfaith dragwyddoldeb: Yn aur, fe 
ddylai yr rhei'ny ac ſydd yn teithio tua'r wlad 
bell, i ddyſcu iaith y wlad cyn yr elont iddi. 

2. A ydyw Criſt gennych ym Mreichiau eich 
Heneidiau ? O gwnewch ddefnydd o'ch odfa 
auraid ; a thra caniateir i chwi farchogaeth gyda 
r Brenhin yn ei Gerbyd o goed Libanus, gw- 
newch ddefnydd o'ch hawl gydag ef troſoch 
eich hunain a thros eraill: yn enwedig ymbili- 
wch arno i adfywio ei waith, yr hwn ſy'n dad- 
feilio yn ein Tir y Dydd heddyw ; ceifiwch ei 
edwyn i Dy eich Mam, ac i ſtafell yr hon a'ch 
ymddug. 

3. A ydych wedi cael Criſt yn eich Breich- 
jau, yna gwnewch fel y ddiweddi, Can. iii. 4. 
Deliais cf, ac mi's gollyngais, —o —- O! cedwch 
ef ym Mreichiau eich Eneidiau; fe waſcareu 
ei breſenoldeb ef y cymmylau, ac fe dry gyſcod 
Angeu yn Foreu Ddydd; y mae fel olew i ol- 
wynion cerbyd yr Enaid; y mae Goleuni, 
Bywyd, Heddwch, Pardwn, a Chyfiawnder, 
vn ei ganlyn yn waſtadol; a chotiwch fod ei 
ymadawiad o ganlyniad tra pheryglus. Gwir 
yw, nad yw byth yn ymadael o ran ei brefen- 
oldeb Hanfodol, ond o ran ei breſenoldeb cyſ- 
urol, cynorthwyol, a bywiol, fe ddichon ym- 
adael, i'r cyfryw Radd, ag y byddo yn rhaid 
i'ch rodio yn alarus heb yr Haul; ac 0's bydd 
i chwi trwy gamymddugiad ei annog ef i ym- 
neilltuo ei hun, fe ddichon yr hymlid ef chwi 
trwy gerydd, ie hyd byrth Uffern, ac felly 
eich gwneuthur i lefain allan, Y mae ſaethaur 


hullalluog ynnof, yr rhai y mae eu pr" 
fe 


L 63] 
yfed fy . a <a he Duw yn ymfydd- 
ino i'm herbyn, Job vi. 

Ac fel y byddo i OY el i gadw ef ym Mreich- 
iau eich (fo ah yn (1 1) Gochelwch bob 
peth ac ſy'n meddu i'w ei annog ef i ymneill- 
tuo; yn enwedig ſyrthni a diofalwch, yr hyn 
2 wnaeth iddo ymneilltuo oddiwrth y ddiw- 
eddi, Can. v. 3. a'i chydmaru a'r 6, ad. Goch- 
elwch falehder, canys y mae Duw yn gwrth- 
wynebu'r beilchion, ac yn eu canfod o hir 
bell. Gochelwch gybydd-dod, am anwiredd ei 
gybydd-dod ef y digiais, ac y trewais ef, E/ay 
Ivii. 17. Gochelwch Anghrediniaeth ; y 
gwreiddin chwerwedd hwnnw, yr achos o ym- 
adawiad oddiwrth y Duw byw. Y mae angh- 
rediniaeth ac eiddigedd yn llenwi Dyn o ddig- 
llonedd, pa faint mwy yn annog Duw i ddig- 
ofaint. Tan y Gyfraith, fe ordeiniodd Duw 
borthorion i wilio Drws y Deml, fel nad elai 
un peth aflan i mewn i halogi triglan ei Enw. 
ſanQaidd ef: Gredadyn dy Enaid a'th Gorph 
yw Teml y Duw byw; gan hynny gwilia yn 
erbyn un rhyw beth a'i halogo hwynt. 

2. Os ydych am ddal Criſt ym Mreichiau 
eich Eneidiau, cedwch eich Gras mewn bywiol 
ymarferiad o'r moddion, canys dyma'r Nardus 
a'r Perlyſiau, ſydd yn rhoddi arogl Peraidd o 
roeſawiad Calon iddo. Cedwch y Fraich o 
Fi dd yn waſtadol oddiamgylch iddo; bydded 
Tan y dwyfol gariad yn lloſgi yn waſtadol 
ar allor eich calon ; fticcrhewch angor eich 
gobaith tu fewn i'r Llen; a bydded ffynnon 
edifeirwch Efengylaidd yn rhedeg yn ddibaid ; 
a than eich dylanwadau mwyat, byddwch ot 
yngedig, a chymmerwch ofal i ddodi y Goron 
ar Ben Criſt, gan ddywedyd nid 1 u, nid i ni, 
end th Enw dy hin do'd y Gogeniant, 


[ 64 } 

Yr ail fath o Ddynion y dymunwn lefaru 
ychydig wrthynt, yw y rhai hyn, pa rai ſydd 
te allai yn achwyn, o herwydd bod Duw yn 
cuddio ei wyneb ac yn ymneilltuo, ac yſcat- 
tydd yn dywedyd, mi ddaethym i'r Deml 
heddyw i edrych a allaſwn gael Criſt i'm 
Breichiau, ond fe'm ſiommwyd; ie y mae 
pethau wedi myned gyda mi mor bell, fel ac 
yr wyt yn barod i daflu lawr y ſeilfaeni, gan 
gaſclu ty mod yn gwbl ddieithr iddo. Mi 
gynhwytat yr hyn ac ſy gennyf i ddywedyd 
wrthych mewn dau neu dri o bethau ac yna 
rhoddaf heibio. Yn 

- Itaf, Caniatewch im' ofyn i chwi, onid oes 
diffig a gwagter yn eich Calonau, na's dichon 
yr holl Greadigaeth mo'i llanw, hyd oni ddelo 
_ Criſt ei hun imewn? Onid yw Ordinhadau, a2 
Gweinidogion, y Gair a'r Sacramentau yn 
Wag ac fel bronau ſychion hebddo ef? Y mae 
hynny yn dal nad ydych yn gwbl ddieithr 
iddo; ac am hynny paid a meddwl yn rhy 
galed am danat dy hun, nid yw dy gyflwr heb 
ei gyffelyb. Beth a debygu am Dafydd, Sal. 
xiii. Aſaph, Sal. Ixxvii. Heman, Sal. Ixxxviii. 
ie Criſt ei hun, yr hwn o herwydd bod ei Dad 

n cuddio ei wyneb, a lefodd allan, yn y modd 
Calon ddrilliol hynny, HB Nuw, y Nuw, pa 
ham i'm gadewaift ? 

2. Gwybydd er dy gyſſur y bydd i'th Ar- 
glwydd, yr hwn ſy yn awr yn ymguddio oddi- 
wrthit, ddychwelyd drachefn attat; canys tres 
Brydnhawn yr erys wylefain ac erbyn y boreu y 
bydd gorfoledd, Sal. xxx. 4, 5. Eſay liv. 7, 8. 
mae yr hiraeth a'r ymgais ſy yn dy Enaid at 
ei ol yn Wyſtyl o'i Ddychweliad, canys = a 

1 


[ 65 J 
ddiwalla'r Enaid ſychedig, ae a leimv'r Enaid 
newymog a daioni. 
. O's na ellwch gael Criſt eu hun i'w ei 
ofleidio, ymrowch 1 gofleidio Gair ei Addewid, 
fel Seintiau yr 2 £890. xi. 1 
Ac fel Gwraig yn goſod Llythyrau ei Phriod 
abſenol yn ei mynwes, ac fe allai cyſſanu et 
ſcrifen Lav: telly goſodweh chwithau Add- 
ewidion eich Priod goreu yn eich mynwes, 2 
rhwng eich bronau, hyd oni ddychwelo ef ei 
hun. 

4. Cedweh eich hawl ynddo ar Seilfaen y 
Cyfammod, pan nad ellwch ar ſeilfaen Teim- 
lad; fel Gwraig yn cadw ei pherthynas ai 
Gwr ar ſeilfaen Priodas, er ei fod yn ddig ac 
yn abſenol; y mae Duw yn caru gweled ei 
bobl yn byw, ac yn cadw ei hawl ar Sail 
Cyfammod newydd, pan y byddont yn rhodig 
mewn Tywyllwch ac heb lewyrch iddynt, Eſay l. 
10. Ac y mae y cytryw ymddugiad a hyn, yn 
gyffredin yn-terfynu mewn dedwydd gyfarfod 
rhwng Criſt ac Eneidiau ei Bobl, canys y mae 
Seliad yn canlyn Crediniaeth, 


66“ 
| SH Wen + Wed We 
ASS . . 


S ALM rxx1v, 20. 
Earycb ar y Cyfammod. 


bd Mae'r Salmydd wrth ddadleu dros Eglwys 
2 phobl Dduw, gan ddymuno ar Dduw i 
ymddangos troſtynt yn erbyn eu Gelynion, yn 
defnyddio amryw Reſymmau ; yn neilltuol yn 
yr Adnod o'r blaen, lle y mae yn deiſyf arno ef 
1 beidio ac anghofio rhyw beth, Nag ang lo- 
ia Gynlleidfa dy Drueniaid byth; Y mae Jn 
hyttrach yn defnyddio'r Rheſwm hyn, am fod 
Duw wedidywedyd, Sal. 9. 18. Canys ni ang- 
hofir y Tlawd byth, gobaith y Trueniaid ni che- 
Hir byth. Y mae rhyw beth yn yr Ad. hon, 
ac y mae efe yn ymddadleu a Dew i gofio ac 1 
edrych arno, Edrych ar y Cyfammod. Galla- 
{ai ddywedyd, ti a'n dygaiſt ni i Gyfammod a 
thi dy hun, ac er ein bod ni yn anheilwng i 
edrych arnom, etto edrych ar Gyfammod yr 
Addewid. Pan y mae Duw yn gwared ei Bobl, 
mewn coffadwriaeth o'1 Gyfammod y mae yn 
eu gwared hwynt, Lef. 26. 42. Minnau a ge- 
fiaf fy Nghyfammod a Jacob, a'm Cyfammed hie- 
Hd ag Ilaac, am Cyfammod hefyd ag Abraham 
a gofiaf, ac a gofiaf y Tir heſyd. Nid oes i ni 
i ddiſgwil y bydd iddo ein cofio ni, hyd nes 
cofio ei Gyfammod: o herwydd pa ham yr 
Athrawiaeth oddi yma, yw, Mae cadarn Ddadl 
Ffydd, wrth ymbil a Duw, yw iddo i edrych ar 
y Cytammod, O's bydd i ni i ymbil a Duw 
am 


- - -- t 


l > a - -_ _- . 
2. 4 + TACIT. % <4.» __ * © we — : 
—— — 2 - — 2 1 — —— —— 1 — 
— 2 - 


— 


3 
li 
| 
h 
if 
{1Þþ 
H. 


— - Z Z * 
RT 62 — weÞÞdit = —— . —ꝛ——ñ— — KR 4 — 118 — 


+" wo 
ww <v OS. „% „ 
ual 


— SS ET 


—_— 
= 


2 ——— "OY 


— a —— —— 
” 
— - — — 


* * 
3 


1671 
am Drugaredd, neu ymddadleu ag ef am ei 
Ffafr, neu ddiſgwil am un Daioni oddiwrtho 
ef, ar ryw achos, bydded i ni ei ddiſgwil ar 
gyfrif y parch ſydd ganddo i'r Cyfammod, ac i 
ymddadleu ag ef ar y fail hon. Er mwyn trefn 
mi ddangoſaf. Yn 

I. Ar bwy Gyfammod y mae yn edrych. Yn 

II. Pa beth yw ei fod ef yn edrych ar y Cy- 
fammod. Yn 

ITI. Ar ba beth yn y Cyfammod y mae yn 
_— Yn 

IV. Pa fath edrychiad neu olwg ſydd ganddo 
ar 1 Yn 

. Pa ham y mae yn edrych arno, ac felly 
pa fodd y mae yn ddadl neu yn ble mor gym- 
— wrth ymbil am Drugaredd. Yn 

I. Gwneuthur cymmwyſiad o'r cwbl. 

I. Dangos, Ar bwy gyfammod y mae efe yn 
edrych. Atteb. Y cyfammod a ſonir yma am 
dano yw'r Cyfammod Gras a'r Addewid a 
wnaethpwyd yn Nghriſt Jeſu cyn dechreu'r 
Byd, ac a gyhoeddwyd i Bechaduriaid trwy E- 
tengyl, Fer. 32. 39, 40.“ A mi a roddaf iddynt 
un Galon, ac un Ffordd, i'm hofni byth, 
* er lles iddynt ac i'w Meibion ar eu hol. A 
mi a wnat a hwynt Gyfammod tragwyddol, 
* na throaf oddi wrthynt, heb wneuthur lles 
** iddynt; a mi a oſodaf fy ofn yn eu Calon- 
nau, fel na chiliont oddi wrthyf.” Evzec. 
36. 26. A rhoddaf i chwi Galon newydd, 
* Ylbryd newydd hefyd a roddaf o'ch mewn 
* chwi; a thynnat y Galon Garreg o'ch 
“ Cnawd chwi, ac mi a roddaf i chwi Galon 


„Gig.“ Fer. 31. 33. © Ond dyma'r Cy- 


“ fammod a wnaf fi a Thy Lrael; Ar ol y 


* Dyddiau hynny, medd yr Arglwydd, myti 
5 arodde 


* 
U 
12 
— 
4 
- 
* 
1 
I 
: 
'T 
1 | 
11 * 
1 
4, 
T ; 
* Þ 
* 
? : 
+24 
= 
Fg l 
. = 
= 4 , 
14 
1 1 
. 
: 9 
3 
1% 
+. 1387 
: 
= A 
: 
1 
= 
* 
1 
1 
= 
. 
G 
be 
= 
FI. 
1; wil 
* 
by 
br. 14 
1 
1 
9 
: 
17 
= 
8 
1 
4 
4 * 
1 
TT p 
:. | 
1 
* 
El 
7 
1 
* 
„ . 
1 
A 
+ 
51 
71 "44 
1 
+ a 
a 


- : 
', 

rl 
19 


4 3 by ad 
_—_—— 4 


* 1 as 
- -- 
5 = 8 = 4. - - - — an 
3 — 4 — — — 


"I 2 
— 5 


68 
« x roddaf fy Nghyfraith o'umewn hwynt, ac 
« i '1grifennat hi yn eu Calonnau hwynt; a 
& mi a fyddaf iddynt hwy yn Dduw, a hwy. 
„ thau a fyddant yn Bobl i mi.“ Sal. 89. 
trwyddi. 
mae yn cael eialw yn Gyfammod Gras o 
herwydd mai Gras yw ei ddechreu a'i ddiwedd, 
ei Sail-taen a'r Pen conglfaen o hono, ſef Gras 
yn teyrnaſu trwy Gyfiawnder. Y mae yn cael 
ei alw yn Gytammod 1 rugaredd, o herwydd i 
fod Trugaredd i Drucniaid yn cael eu cyhoe- 
ddi ynddo, trwy Waed cytiawnder bodlonol, 
canys ynddo y mae Trugaredd a Gwirionedd 
yn cydgy farfod, a holl Drugareddau Dafydd 
yn cael eu cyfrannu trwyddo. Fe a'i gelwir 
yn Gyfammod heddwch a chymmod, o her- 
wydd ei fod yn ſon am, ac yn cynnwys Hedd- 
weh a Duw, ac yn ei wneuthur yn dda, Fe 
2 ĩ gelwyr yn Gyfammod yr Addewid, o her- 
avydd ei fod mewn perthynas i ni yn gorwedd 
yn yr Addewidion, a'r rhei'ny i gael eu cyt- 
lawni ar yr ammod a gytlawnwyd eiſioes trwy 
ufudd-dod a bodlonrwydd Criſt; ac o herwydd 
bod Ffyddlondeb Duw wedi ei wyſtlo ynddo, 
er cyflawaiad o'r holl Addewidion i'r rhai cre- 
diniol,, Plant yr Addewid, Fe a'i gelwir yn 
Gyfammod Halen o herwydd mai gair anlly- 
gredig ydyw, Cyfammod tragwyddol wedi ei 
luniaethu yn hollaw! ymhob peth ac yn ſiccr” 
Mewn- Gair, Cyfammod vw o gymmorth i 
Beohaduriaid di gynhorthwy, yn dywedyd 
„ Godais:gymmorth ar un cadarn. O I- 
4 rael ti a ddiniſtraiſt dy hun, ond ynnof fi 
„y mae dy gymmorth.“ Cy fammod o Bar- 


chyn i'r rhai euog ydyw, yn dywedyd, Myf 
« my Wr hy n a ddileaf dy Gamweddau er 


mwyn 


1 69 ] 

„ mwyn fy hun, ac ni chofiaf dy Bechodau 
« mwyach.” Cyfammod o gyflawnder ydyw, 
pan bo'r Tlawd a'r Anghenus yn ceiſio Pf 
ac heb ddim 1'w gael, a'm Tafod yn diffigio 
gan Syched, myfi yr Arglwydd a'u gwrandaw- 
af, myfi Duw Iſrael nis gadawaf hwynt. Cy- 
tammod o roddion ydyw, lle y mae Gras a Go- 
goniant yn cael eu roddi yn rhad; ac yn yr 
oruwchwyliaeth o hono y mae Duw yn dywe- 
dyd, Tyred a chymmer bob peth yn rhad, ei 
kun, ei Criſt, ei Yſpryd, a'r cwbl, Dad. 22. 
. 1. 

Vr ail Ben cyffredinol yw, dangos, Pa beth 
yw 1 fod Duw yn edrych ar y Cyfammod. Yn 

1 Y mae Duw yn edrych ar y Cyfammod 
pan y mae yn ei gofio, ac felly yn ein cofio 
ninnau, fel y rhag grybwyllwyd, yn Lef. 26. 
42. Mi gofiaf fy nghyfammed, ac a gofraf y tir. 
Yr un modd y Sal. 111. 5. Y mae yn rhoddt 
ymborth i'r rhai a'i hofnant ef. Pa ham, Efe 
a goha ei Gyfammod yn dragywydd, o's daw 
efe i roddi Ymborth iborthi ein Heneidiau yr 
Odfa hon, yr Achos fydd ei fod yn cofio el 
Gytammod, ac yn cofio ei Addewid. 

2 Feellir dywedyd i fod Duw yn edrych ar 
ei Gytammod, pan y mae yn ei barchu. Nid 
oes ganddo un Achos i edrych arnom, neu i'n 
parchu ni, ond y mae yn gweled Achos i ed- 
rych ar ei Gyfammod; y mae yn ei anrhyd- 
eddu o herwydd y Rheſymmau a ddangoſat ar 
ol llaw, yn unig dywedyd yr wyf yma fod ei 
Anrhydedd wedi ymrwymo ynddo, o herwydd 
pa ham y mae yn dywedyd, ©* Ni thorraf fy 
** Nghyfammod, ac ni newidiaf yr hyn a ddaetk 
* allan o'm Genau” Sal. 89. 34. Y mae gan- 
ddo fwy o barch iddo nac ſydd ganddo i'r Nef 


abr 


[ 50 Þ 
a'r Ddaear; Y mae yn dywedyd yr 2 yr Nef a'r 
Ddaear heibio, ond fy Ngair i nid à heibio 
ddim. Y mae ganddo y fath barch iddo fel na 
—_— byth mo hono, ond ei gadw yn dragy- 

dd. 

a Y mae yn edrych ar ei Gyfammod pan 
y mae yn ei gadarnhau. A phan y byddom yn 
gweddio arno i edrych ar y Cytammod, nid yd- 
ym yn gweddio arno yn unig i goſio ei Gyfam- 
mod, ac edrych ar y Cy fammod, ond hefyd i 
gadarnhau ei Gyfammod ryngddo ef a ni, fel ac 
y dywedodd i Abralam, Cadarnhaf hefyd fy 
„ Nghyfammod rhyngof a thi, ac i'th Had ar 
* dy ol.” Y mae yn edrych ar y Cy fammod 
pan y mae yn peri i'r Cytammod yn ymaflyd 
ynom ni, a ninnau i ymaflyd yn y Cytammod 
canys dyna'r pryd y mae efe yn gwneuthur 1 
ni iedrych arno ef ac ar ei Gyfammod. 

4. Y mae yn edrych ar y Cyfammod pan y 
mae yn cyffawni Addewidion y Cytammod, 
fel y gwelwch yn Mic. 7. 20. Ti a gyflaw- 
„ni 'r Gwirionedd i — y Drugaredd he- 
„ tyd i Abraham, yr hwn a dyngaiſt i'n Tad- 
* au er y Dyddiau gynt.” A phan y mae 
yn gweithredu yn ol trefn y Cyftammod, neu 
yn ol y Drugaredd a wnaeth yr Addewid, a'r 
Gwirionedd 1ydd wedi ymrwymo i gyflawni'r 
Addewid. Yn fyrr ſwm y Weddi hon, mewn 
perthynas i'r Gair edrych, Edrych ar y Cyfam- 
mod, yw'r Arglwydd, cofia y Cyfammod, ac 
felly cofia finneu; Arglwydd edrych ar y Cy- 
fammod, a chofia finneu ar yr un Seilfaen, 
pan nad oes un achos arall, paham yr edrychyt 
arnaf; Arglwydd cadarnha dy Gytammod 2 
mi, ac felly anrhydedda dy Enw dadcuddiedig 
yn y Cyfammod hwanw, a gwna a mi yn o 

| Addewid 


E 
Addewid y Cyfammod. Gwna i mi i obeithio 
yn dy Air, ac yna ** cofia 'r Gair ar yr hwn 
y peraiſt i mi obeithio,” a gwna a mi, nid 
yn ol ty Mhechod a'm Haeddiant ond yn ol 
2 Gytammod a' th Drugaredd yn Nqhriſt 
jeu. | 

Y trydydd Pen cyffredinol yw, dangos, Ar 
ba beth yn y Cyfammod y mae yn edrych, neu 
y dylem ymddadleu ag ef o'i herwydd. 

1 Edrych ar y Cyfammod; hynny yw ed- 
rych ar Gyfryngwr y Cyfammod, nid oes un 
dyledus Barch arnat i mi, etto onid oes gennyt 
Barch, te a mawr barch hefyd i Gyfryngwr y 
Cytammod, ſef Crift, © Yr hwn a roddaiſt yn 
3 Pobl? Er ei fwyn ef toſturia wrth- 
yt; edrych ar y berthynas ſydd rhyngddo ef 
a'r Cytammod, ſef efe yr hwn yw Cyfryngwr, 
Teſtamentwr, Tyſtiolwr, Cenadwri, Mach- 
niydd, a'rewbl o'r Cyftammod. Edrych ar ei 
ſwyddau, a gad iddo ef gael gogoniant ei ſwy- 
ddau cyfryngol. Dadl cadarn i bledio a Duw 

w'r berthynas ſydd rhyngddo a Chriſt ; ni all 

uw ddim troi heibio y cytryw Ddadl. Y mae'n 
rhaid iddo edrych ar a pharchu Criſt, yr hwn 
a'i parchodd ef cymmaint, ac a orphennodd y 
Gwaith a roddes efe iddo i wneuthur, 

2. Edrych ar y Cyfammod, trwy edrych ar 
Waed y Cyfammod. Gwaed Criſt yr hbwn a 
oſodir allan yn y Sacrament Swpper yw Gwaed 
y Cyfammod, efe a'i gelwir, Y Teſtament ne- 
wydd yn ei Ward ef, o herwydd bod yr holl 
Addewidion wedi ei ſelio ag ef, ac telly yn ie 
ac yn Amen yn Nyhriſt. Dyma Ammod y Cy- 
fammod newydd. Unig Ammod y Cyfammod 


Gweithredoedd oedd ufudd-dod gweithredol yr 


Adda cyntaf; ond priodol Ammod y Cyfam- 


mod 


8 EOS — 5 
— 2 * - —_- 
222 — 8 


” 5 1 — 
— — — —— — —— 


— _ 2 — - - - 
- — 
W - — 
— — > 


CAE cn tu 
3 — — 


— 


8 


r 


— — 


— 0 * — 
2 K 
—˙ — 


" 1 
Fenn — wy 
— 7 + -<- ut 


* 


* 2 . — —m 3 - 
— —— — — — 


. 1 -- . ö -— « o - P 
. v6, 
—— 8 — — p | — 1 — wa 


[ 72 ] | 
mod o Ris yw ufudd-dod gweithredol a dia- 
edefol yr ail Adda, ei waith ef yn byw ac yn 
marw. Yn awr Arglwyddedrych ar y Gwaed 
hwnnw a ſeliodd y Cyfammod, gan fod yr 
Ammod wedi ei chyflawni i'th anteidrol fod- 
londeb, cyfranna yr daioni a addewyd ynddo 
i mi. 
3. Edrych ar y Cyfammod trwy edrych ar 
Lw'r Cytammod, Heb. 6. 17. Fe gadarnhawyd 
yr Addewid a Llw Duw; © Fel trwy ddau 
«© beth dianwadal, yn yr rhai yr oedd yn am- 
* hoſibl i Dduw fod yn gelwyddog, y gallem 
*« ni gael cyſſur cryf,” Ec. 'Nawr Arglwydd 
oni edrychi ar LW dy hun? oni thyngaiſt yn 
« dy ſancteiddrwydd na ddywedit Gelwydd i 
” „ 
4. Edrych ar y Cyfammod trwy edrych ar 
Briodoliaethau 'r Cy fammod. Y mae hwn yn 
Faes ehang iawn, ond mi a grynhofaf y cwbl 
i fynu mewn ychydig eiriau. Edrych ar y Cy- 
fammod, hynny yw, Arglwydd edrych ar 
Gyflawnder y Cytammod, a gad 1 mi gael ty 
niwallu, o herwydd y mae digon yno, y mae 
yn cynnwys ty holl Jechydwriaeth a'm holl 
ddymuniad, edrych ar Radlonrwydd y Cyfam- 
mod, a gad imi, er mor anheilwng gael rhan 
or Gras 1ydd yn rhad redeg ynddo. Edrych ar 
ddianwadalwch y Cyfammod, a thoſturia wrth- 
yf, y mae dy Gyfammod yn aros yn ſicer er ty 
mod i mor wan ac mor anwadal a'r Dwtr ; co- 
fa dy air, yr hwn ſydd yn aros yn dragywydd. 
Edrych ardrefn y Cyfammod, y mae wedi ei 
iawn drefnu ymhob peth yn gyſtal ac yn ſicer. 
Er nad yw ſy Nhy i felly gyda Duw, medd 
* Dafydd, etto Cyfammod Tragwyddol a 
«© wnaeth efe a mi, wedi ei luniaethu yn 
«© hollawl 


A 


% hollawl ymhob peth.” Er bod fy Nhy all- 


an o drefn, a'm Calon allan o drefn, a'm tym- 
mer allan o drefn, a'r cyfan oll mewn cymmyſ- 
gedd gyda mi, etto gwel yn ol dy Gyfammod, 
1awn dreinu pob peth. | | 


V pedwarydd pen cyffredinol yw dangos pa 


fath edrychiadneu olwg ſydd gantho ar y Cy- 
fammod, fel ein calonoger yn fwy i ymddad- 
leu ac ef o't herwydd. yn 

1. V mae gantho edrychiad neu olwg fawr 
a goruchel ar y Cyfammod. Cyfammod y 
Duw mawr a'i Fab mawr tragwyddol ydyw, 
er Anrhydedd a Gogoniant ei Enw mawr ei 
hun ; o herwydd paham ni all lai na bod gan- 
ddo olwg fawr arno. Y mae ei enw mawr yn 
ddatguddiedig ynddo, ac felly pan y byddom 
yn deiſyfu arno i edrych ar y Cyfammod, yr 
ydym yn dadlu mewn effaith, ac yn dywedyd, 
yr hyn a wna er mwyn ei Enw mawr. 

2. Y maeganddo olwg anwyl a charedig ar 
y. Cyfammod, canys Cyfammod ei Ras a't 
Gariad yw, lle dengys ei anfeidrol Gariad i Griſt 
a thrwy Griſt i Liaws o Bechaduriaid andwy- 


ol. Cyfammod o Drugaredd ydyw, Eſa. 54. 


10. Eithr ty Nhrugaredd ni chilia oddi— 
* wrthyt, a Chytammod fy Hedd ni ſyfl medd 
* yr Arglwydd ſy'n trugarhau wrthyt.” Yn 
dal allan mae Cy fammod o Drugaredd yw Cy- 
fammod ei Hedd, lle y mae yn dangos ei Gar- 
iad anwylaf; o herwydd paham y mae gan- 
ddo olwg fawr arno. 

3. Y mae ganddo Olwg gyflawn ar y Cyf- 
ammod, a. Pharch cyflawn i bob Addewid o 
hono, y maent oll yn Je ac yn Amen i Ogon- 
iant Duw, 2 Cor. 1. 20. Y mae ganddo 
Barch i bob un o * o herwydd eu . 

0 


* 


L 74 J 


oll yn Ie ac yn Amen, ac am eu bod wedi eu 
eadarnhau felly yn Nghriſt i Ogoniant Duw. 
X mae ganddo barch i bob Pwnge lleiaf o'r 
Cyfammod; Ni fyrthia un lot o hono ir Hawr, 

4. V maeganddo Barch hay, ff yddol ir Cyt- 
ammod, o herwydd i ge elwir yn 
Gyfammod be I; y mae wed! ei gad- 
arnhau trwy Gytiawnder 5 vl el 
wneuthur rhwng dwy Blaid dragwyddot, wedi 
ei lenwi a Bendithion tragwyddol, wedi ei feil- 
faenu mewn Cariad tragwyddo} ; o herwydd 
pa hamefe a gofia ei Gyfammod byth, ac ni 
phaid byth ac edrych arno. Pa raid meddwch 
gan hynny i ni i weddio ac ymddadleu ag ef i 
edrych ar ei Gyfammod? Atteb, Os gwir ei fod 
ynedrych, ac y bythol edrych ar ei Gy fammod; 
yna ni allwn weddio gyda mwy o Hyder a Siccr- 
wydd, gan fod gennym y fath Sail gadarn i'n 
Gweddiau. Heblaw hyn, pan bom yn gwe- 
ddio ac yn dywedyd, Edrych ar dy Gyfam-- 
mod, yr ydym yn ceifio ganddo ei ddadcuddio 
i ni fel y bo B* nnym Ffy dd ynddo, « J 
mwynhaom y Ffrwythau, a þ Efteithiau 
perthyn iddo, trwy gael ein gwneuthur yn u Cy f— 
rannogion o'r Bendithion cynnwyſedig 8 

pummed Pen c . yw dangos pa 
ham 5 mae yn rk ar y Cyfammod, ac yn 
ganlynol pa fodd y mae yn aal mor gym- 
mwys i ni. Yn 

1 Pan y mae yn edrych ar y Cyfammod y 
mae yn edrych arno ei hun, y mae ys . 
mai ete ei hun yw ei Wneuthurwr, Sal. 
Guwneuthum Ammod am Hetholedig. 
gan hynny Rym y Dadl, Edrych ar y 0 — 
mod, ac felly edrych arnat dy hun, ac ar dy 
Enw 2th, Briodoſiaethau gogoneddus, boed 
iddynt gael eu gogoneddu trwy edrych ar y 

Cy ynmod 


[ 


I er „ine I 15 ] A | : 
Cyfammod. Edrych ar dy Ddoethineb yn 
diſcleirio by Nhrefniad y Cyfammod. Y mae 

amryw Dd 

oedd yn guddiedig mewn Dirgelwch yn ym- 

ddangos * rych ar dy Allu, yr hwn 

ſydd yn diſcleirio yn Effeithiolaeth y Cyfam- 
mod, yn gorch fygu nid yn unig Tywyſogaeth- 
au ac Awdurdodau, ond hefyd yn dy orchfygu 


di dy hun, a Grym dy Lidiawgrwydd trwy 


Rym dy Gariad. Edrych ar dy Sancteiddrwydd 
yr hwn ſydd yn diſcleirio yn Llw ſanctaidd y 
Fehofa, pay yr hwn y cadarnhawyd y Cyt- 
ammod, ac Utudd-dod ſanctaidd Jeſu trwy yr 
hwn y cyflawnwyd ; fel megis trwy Anufudd- 
dod pec hadurus un y gwnaethpwyd llawer yn 
Bechaduriaid, felly trwy Ufudd-dod ſanctaidd 
un gogoneddus arall y gwnaethpwyd llawer yn 
fiawn. Edrych ar dy Gyfiawnder yr hun 
ydd yn diſcleirio yng waed y Cyfammod, yr 
Aberth trwy ba un y cafodd Cyfiawnder ber- 
ffaith ac anfeidrol Fodlondeb. Edrych ar dy 
Drugaredd a'th Ras, y rhai ſy'n teyrnaſu trwy 
Gyfiawnder i Fywyd tragwyddol. Edrych ar 
dy Wirionedd a'th Ffyddlondeb, y rhai ſydd 
yn diſcleirio yn Nghyflawniad holl Addewid- 
ion y Cyfammod, ar gytrit bod Criſt wedi cyt- 
lawnu Ammod yr Addewidion. Edrych ar dy 
Dragwyddoldeb a'th Ddianwadalwch yn Ang- 
kytnewidioldeb y Cyfammod; dangos mae 
Duw wyt, ac nad wyt yn cytnewid. Fel hyn 
edrych arnat dy hun, | 
2 Pan y mae yn edrych ar y Cyſammod, 
y mae yn edryoh ar ei Fab Criſt Canol-bwynt 
y Cyfammod, ac yn yr hwn y mae r Cyfam- 
mod yn ſefyll yn ſicer, fel ac y mae efe ei hun 
yn dywedyd, Sal. 89. 38. A'm Cyfammed 
G 2 Hdd 


- 
es 
M — 


oethineb Duw, ie, y Doethineb - 


— . 
| _ 


e 


— 
— 


— — —— — 
> 


— 


— ——_— __—_— _ — 
— — — 
"= — _- kum — — 
—_— — — — 


- 12 22 REES 
BEST TITTIES 
PR of — — — — 


| L 76 J 
ydd ficcr iddo. Wele, gan hynny G 

Dad] fee Edrych ar y Gammel, 2 felly ed 
rych ar dy Fab; edrych arno yn ei Berſon, fel 
ac y mae yn Fab i ti, ac fel y mae yn Jach- 
avdwrini, Emmanuel, Duw-dyn ; yn ei Na- 
tur ddwyfol ymha un y mae yn ogyfuwch a 

Duw ; yn ei Natur ddynol ymha un y mae 
pennaf o hol] Weithredoedd Duw. na? 
arno ef yn ei Bwrcas, yr hyn yw Sylwedd y 
Cytammod a brynodd a''i Waed. Edrych ar 
ei Angeu a'i „ "rant yr wyt yn ei garu ar 
y cyfrif hynny, Iean 10. 17. Am hyny mae r 
Tad yn fy ngharu i, am fy mod i yn dodi fy Ein- 
foes i lawr fel y cymmerwyf hi drachefn. - Lle 
elwn mae Criſt yn marw, ac yn adcyfodi 
yn lle ei Bobl yw Gwrthddrych Parch, Cariad 
ac Hyfrydwch y Tad. Edrych ar ei Eiriol- 
aeth, lle y mae yn gweddio am holl Fendith- 
ion y Cyfammod, y rhai a bwrcaſodd ; onid 
yw 'r Tad yn ei wrando ef bob amſer ? Edrych 
ar ei Gennadwri a'i Awdurdod y rhai a ſeliaiſt 
Di, canys efe yw *'r hw a ſeliodd Duw 'r Tad, 
a enneiniwyd, a awdurdodwyd i' holl Swy- 
ddau, Perthynaſau ac Amgylchiadau cyfryngol, 
bydded iddo 'r Gogoniant o honynt oll. Oh, 

gadarn IDdadl ! 
3. Pan y mae yn edrych ar y Cyfammod, y 
mae yn edrych ar ei Yſbryd, Cymbwyſwr 
mawr y Bendithion cyfammodol ; Goruwch- 
wiltwr a Doſparthwr y Teſtament a ſeliwyd 2 
Gwaed Criſt, wm yr hwn y mae Cariady 
Cyfammod yn cael ei dywallt ar led yn ein 
Calonnau, Ru. 5: 7 Grym y Dadl hwn 
gan hynny yw, Edrych ar y Cyfammod, hyn- 
ny yw, edrych ar dy Yſbryd dy hun fel y by- 
ddo iddo gael y Gogoniant o 3 — 
a u 


| N 

Allu yr hyn a bwrcafodd Criſt a1 Waed. Ed- 
rych ar Addewid yr Yſbryd yt hon a wnaeth- 
oft, mae pan ddeuai yr argyhoeddai r Byd o 
Bechod, o Gyfiawnder, ac o Farn; y tyſtiol- 
aethai am Griſt, 5 gogoneddai Grift, trwy 
ddangos Pethau Crift. Edrych ar Swyddau 
yr Yibryd, megis ac mae efe yw'r „ 
wr, Sancteiddiwr, a Chyſurwr yn ol Dull 2 
Threfn y Cyfammod. Edrych ar Anrhydedd 
yr Yſbryd, yr hwn yw 'r Oll yn Oll o'r Cyf- 
ammod, o ran Nerth, a nerthol Ddadcuddiad 
Cyfranniad, a Gweithrediad. Edrych ar ber- 
thynaſau 'r Yibryd, fel ac y mae efe y] Yſbryd 
Tad a'r Mab, Yſbryq4 y Cyfammod, a'r 
bol Had cy fammodol. Oddiyma gwelwch yn 
4. Pan y mae yn edrych ar y Cyfammod, y 
mae yn edrych ar ei Bobl ar gyfrif Cyfammod 
r Addewid, canys hwynt hwy fel Iſaac yw 

| Plant yr Adlewid, Gal. 4. 28. O herwydd 
a ham Grym y Ple a'r Dadl hwn yw, Arg- 
yd edrych ar y Cyfammod, ac felly edryoh 
arnom ninnau. Nid oes gennym un Hawl 1 
gleimio un Parch ar dy Law ond yn 2 
gyfrif y Parch ſy gennyt i'th Gyfammod : Ed- 
rych ar ein Perionau ar y cyfrif hyn, gan fod 
yCymperade ſad yn l Eph. 1. 6. 
drych arnom yn Wyneb dy Enneiniog, ac 
yn Nrych, ac ar Sail y Cyfammod newydd 
edrych ar ein Gweddiau, $40 fod y Cyfam- 
mod wedi rhagdddarparu Ferarogldarth lawer 
i offtymmu gyda Gweddiau ac Offrymmau yr 
Holl Saint ar yr. Allor Aur yr hon ſydd gerbron 
r Orſeddfainge, Dad. 8. 3. Edrych ar ein 
agrau, pan bom yn ochneidio, yn gruddfan, 
yn galaru, ac yn wylo o'th flaen, gan fod y 
Cy fammod wedi darparu Coftrelau in Dagran, 
Sal. 


781 

Sal. 56. 8. Dod fy nagrau yn dy Geſtrelau. 
Ar y cytrit hyn Auel ar = . 020, pan 
tom wedi caledu, fel na's gallom weddio, nag 
wylo, na thywallt Deigryn, gan fod y Cyt- 
ammod wedi darparu modd i ddiwallu y tlawd 
ar anghenus, Phil, 4. 19. A'mDuwi a gyf- 
lawna eich hell Raid chwi, yn ol ei elud ef mewn 
8 yn Nghrift Jeſu. Xx. IT 
I Chweched Pen cyffredinol oedd gwneu- 
thur rhai Cymkwyſiadau, yr hyn a wnawn yn 
y pedwar Peth canlynol, Yn 8 
I Oddiyma gwelwn Ned a Darluniad o'r 
gwir Gredinwyr, y maent o Feddwl Duw, 
y mae efe yn edrych ar y Cyfammod, ac y 
maent hwythau yn edrych ar y Cyfammod, 
ac oddiyma y maent yn gwybod pa beth yw 
dadleu a Duw ar gyfrif ei fod yn edrych ar y 
Cytammod; ni allent wneuthur fel byth 
oni b'ai eu bod yn edrych yn fawr ar y Cyfam- 
mod eu hunain. Y mae ganthynt yr un Olwg 
o ran Natur ac ſydd gan Dduw ei hunan arno, 
7 mae ganddynt y cyfryw Olwg fawr arno fel 
ac y maent yn ei gyfrif yn fwy na holl Bethau 
r Byd ] ni roddant un Addewid o hono ar yr 
hon y gwnaethpwyd iddynt i obeithio am hol! 
Aur Ophir ; y maent yn edrych yn anwyl ac yn 
garedig arno, fel en holl Jechydwriaeth, 2'u 
dymuniad, ie, holl a'u hyfrydwch hefyd. Ymae 
r Gair Gras yn feluſach iddynt na 'r mel, ie na 

Diferiad y Diliau Mel. Y maent yn edrych yn 
' gyflawn ac yn gyffredinol, ac ar yr holl Adde- 
widion o hono; y maent yn edrych ar a Ade- 
wid o Burdeb yn gyſtal a'r Addewid o Bardwn, 


yr Addewid o Waredigaeth rhag Pechod, yn 
gyſtal a chymaint a'r Addewid d Waredigaeth 
'rhag Uffern, yr Addewid o Sancteiddrwydd yn 

| = . yn 


K 
yn gyſtal a'r Addewid o Happuſrwydd. Ac 
fel ac y maent yn edrych ar holl Orchymyn- 
nion Duw, felly y maent yn edrych ar yr holl - 
Addewidion, ac yn neilltuol fel ac yr oedd gan 
Ddafyad ei Salmau euraid, felly y mae ganth- 
ynt hwythau Addewidion euraid ar ba rai y 
gwnaethpwyd iddynt i obeithio. Ie y mae 
ganthynt Edrychiad n ar y Cf: 
mod a'r Addewidion o hono, pan y mae eu 
tymmerau au melus brofiadau yn pallu, y mae 
ganthynt Edrychiad parhaus ar y Cyſammod, 
2 pharch parhaus i Awdwr y Cyfammod, Cyf- 
2 bes * Cy fammod, Gwaed a Llw'r Cyfam- 
mod, Yipryd y Cyfammod, Bendithion a 
R hagorfreintiau'r Cyfammod. Y mae gan- 
thynt Barch tragwyddol i Ras y Cyfammod, y 
Cyfammed Gras; 1 _ yn caru ac rhy- 
feddu rhad Ras. maent yn tragwyddol ed- 
rych ac yn cofio geiriau y Cyfammod, yn 
neilltuol y geiriau hynny oy ba rai'y daeth. 
Bywyd a Gallu i'w eu Henaid, neu ar y rhai 
gwneuthpwyd iddynt 1 obeithio; beth byn- 
nag a anghofiant, ni's anghofiant byth o'r cyf- 
ryw air a ddugodd Fywyd i'w eu Henaidiau, 
LNi's anghofiaf dy Eiriau byth medd Dafydd, 
* canys a hwynt y bywheiſt fi.“ Y mae gan- 
ddynt y cyfryw olwg ar y Cyfammed, fel pan 
na bo ganthynt ddim yn y bydi ymaflyd yn- 
ddo, ac y glynant wrth y Cyfammed ac y cad- 
want afael mor gadarn ynddo, ae y dadleuant 
0't. herwydd, Fan ddywedyd, Argwydd edrych 
ar y Cyfammo | 4 
2 Gwelwn oddiyma drueni yr rhei'ny ag if 
ſydd yn anghredadwy, ac yn aros yn ddieithr- 4 
iaid i Gyfammed yr Addewid, nad ydynt yn iq 
Edrych ar y Cyfammod, y mae yn drueni . 5 
i fod 


MF? 3 ER 
— —. 2 — 
— _ — = 


r 


ND r 

i fod Duw yn peidio edrych arnoch chyi, 
ar eich Peſorau nach C Gweddiau, fel 1 
dywedir, Nid edrychodd efe ar Cain nag ar 
© ei Offrwm,” Gen. iv. 5. Felly nid yw 
Duw yn edrych ar eich Perionau na'ch Cyt- 
lawniadau. Y maent yn frieidd-dra iddo, os 
na's gwelſoch y Parch ſydd gan Dduw i'w ei 
Gyfammod, ac os na's ymaflaſoch ynddo, nid 
— eich Gweddiau iddo ond fel cyfarthiad Ci. 
id ydych yn edrych ar Dduw, tra na byddoch 
yn edrych ar yr hyn ac mae efe yn edrych ar- 
no cymmaint, ac fel nad yw yn edrych ar eich 
Perſonau na'ch Cyflawniadau, felly hefyd nid 
yw yn edrych ar eich Dagrau, am na's tardda- 
ant erĩoed oddiwrth elwg Ffydd ar Griſt croef- 
hoeliedig, nid yw yn edrych ar eich Eneidiau, 
ni waredir byth mo honynt, am nad ydych yn 
iawn edrych ar Waed a Chyfiawnder y Cyt- 
ryngwr. Nid yw yn edrych ar eich gwaith yn 
cymmnno, nag yw, y mae yn ei theiddio ac 
yn gwahardd i chwi i eiſtedd wrth ei Fwrdd, 
tan y perygl o fwyta ac yfed eich Damnedi- 
8 eich hunain. Nid yw Duw yn edrych 
nag yo priſio eich Jechydwriaeth, am nad 
ydych chwi 'n edrych nag yn prifio yr Jach- 
awdwr, ac y mae efe wedi ei ddarparu a'i gyn- 
nig i chwi. Nid yw Duw yn priſio mwy eich 
damnio, nac yr ydych chwithau yn prifio ei 
ddiamrhydeddu ef. Y mae Duw yn meddwl 
mor Tleted am. danoch, ac y'ch chwithau yn 
meddwl am bechod, ac mae'n edrych mor lleied 
arnoch chwi, ac yr ydych.chwithau yn edrych 
ar Griſt ei Cyfammod ef, Gwae.chwi os aros 
2 wnewch.yn y cyflwr hyn; canys y mae r 
Dydd yn dyfod ar ba un bydd i Dduw, yng- 
wydd yr holl Fyd, i ddangos nad oes Cn 
deim 


1 81 ] 

ddim mwy o Barch i chwy, nag y bydd iddo i 
ddywedyd wrthych, ** Ewch oddiwrthyf rai 
melldigedig, i'r Tin tragwyddol, &c. ond 

3. Oddiyma ni allwn weled Happuſrwydd y 
rhai crediniol, y rhai ag ſydd yn edrych felly 
ar y Cyfammod, megis ag y dywedais, y rhat 
ag ſydd yn edrych yn fawr, yn anwyl, yn 
gyflawn, ac yn waſtadol arno, ac ar y Cyf- 
ryngwr o hono; y rhai ſydd wedi ymaflyd 
trwy Ris yn y Cyfammod, ac yn gwybod pa 
beth yw ymaflyd yn Nuw yn y Cytammod, a 
chymmeryd gafael ar Dduw mewn Addewid, 
a't ddal ef wrth ei Air, ac ymorphwys arno 
. Addewid y Cytammod ; dyma eich mawr 

appuſrwydd, y mae Duw yn edrych arnoch : 
Pa fodd ? Edrych ar eich Perſonau, a'ch Off- 
rymmau, fel y dywedir am Abel, Gen. 4. 4. 
I Dduw i edrych arno ef ac arei Offrwm. Er 
eich bod yn dywedyd yn eich calonnau, O pa 
fodd y gall edrych arnaf fi, myfi aflan, du, ac 
euog? Bydded hyſbys i chwi mai nid er eich 
mwyn eich hunain, ond er mwyn ei enw 2'1 
Gytammod ei hun. V mae yn edrych 2rnoch 
yn gweddio, yn moliannu, ac yn cymuno, am 
ei fod yn edrych ar ei Gyfammod, Y mae 
yn edrych ar eich enwau, er y pydra 
Enw 'r drygionus, fe fydd eich Enw chwi 
mewn tragwyddol Goffadwriaeth; canys y 
mae Duw wedi goſod ei enw arnoch, a rhyw 
beth o Griſt a'r Cyfammod ynnoch. Y mae 
rhai yn dal ſylw pan y trowyd enw Abram yn 
Abraham i rai Llythyrennau o'r enw Fehsfa 1 
gael eu dodi i mewn yn en Abraham. Yn wir 
y mae yn rhoddi enw newydd i'r Credadyn, ac 
y mae efe yn edrych arno. Y mae yn edrych 
ar eich ymbiliau, a'ch Deiſyfiadau, Clyzwais 
Gwynfan Ephraim. O] Fy ngholommen yr hon 


wt holtau v graig. &c, Gad i mi glywed 
dy Lais, &c. Y maeyn edrych ar Ruddfanau 
ei Golommennod pan y maent yn tywallt allan 
eu calonnan ger ei fron, V mae Duw yn ed- 
rych ar y Ilais bynny ag y mae r byd yn ei 
wawdio. Y mae. yn edrych ar eu gwaed, y 
mae gwaed ei Saint yn werthfawr yn ei olwg, 
Y mae ynedrych ar ei Heneidiau, o herwydd 
pa ham y rhoddodd ei Waed yn jawn troſtynt: 
a phan mae eich Eneidiau yn diffigio, y mae 
yn anfon ei Yipryd i'w hadferu, a £20 y by- 
ddoch meirw, efe a enfyn ei Angylion iw eu 
dwyn hwyntir Nefoedd. Y mae yn edrych 
ar eich Cyrph, chwi ddylech, chwi y rhai a 
brynwydd er gwerth ei ogoneddu el yn eich 
Eneidiau aich Cyrph y rhai ſydd eiddo ef. 
Pan elo eich Cyrph ir Lhych, efe gymmer 
ofal am y Llwch hwnnw ac ni chyll ddim o 
honoch, eithr efe ach adgyfoda yn y Dydd 
diweddaf, ac a wna eich Cyrph gwael chwi 

r un furf a''i Gorph., ogoneddus ef; ac felly 
yddwch byth gyd a'r Arglwydd ; y mae yn ed- 
rych arnoch yn y cytryw fodd ac y darfu iddo 
eich anrhydeddu, Er pan aethoſt yn werth- 
„ fawr yn fy ngolwg, i'th anrbydeddals.” 
Efe ach gwnaeth yn Frenhinoedd ac yn Off- 
eiriaid i N © 8 Jacob yn Dy- 
wyſog ym Maes y Rhyfel, ym Maes Gweddi 
pan yr ymdrechodd a'r Angel, a llwyddodd 
tel Tywyſog. Y mae pob Gwr tlawd ymdre- 
chus yn = DI a phob Gwraig dlawd ym- 
drechus yn Dywylſoges yngolwg Duw ; Dy- 
* ma anrhydedd yr holl Saint.” Y maent 
yn cael nerth $14 a Duw, o herwydd pa ham 
nid oes rhyfedd eu bod yn cael Awdurdod ar 
y. Cenhedloedd, i'w bugeilio a Gwialen Hai- 


Arn; 


——— — 


ea — — — 8 — * . 


[53 ] 


dd yn trigo ar y Ddaear, a hynny yn d 
on : Ac oni wyddoch cnt. wal — 0 Lite 
J barna ir Saint y Byd, y mae Duw yn edrych 
gyd a pharch arnoch, ac efe a'i dengys i chwi 
mewn jawn Bryd, o herwydd bod ganddo 
Barch i ei Gyfammed, ac fe leinw eich Cal- 
onnau chwithau o Barch iddo yntef. 

4. Oddi yma gwelwn y Rhwymedigaeth 
ſydd arnom i ymddadleu a Duw am ei Ffafr, 
a't Breſennoldeb, a'i Fendith; gadewch i ni 
fyned atto ef mewn Gweddi ddirgel, ac mewn 
neſhad 5 > pe a at ei Fwrdd gan lefain, Ar- 
glwydd Edrych ar y Cyfammsed. Ni wn i am 

n Cyftwr ac y gellwch fod ynddo nad oes yn 


u 
y Cyfammed Feddyginiaeth rhagddo, ac y mae 


groe ſaw 1 chwi ymddadleu am dano, Eſec. 36, 


37. Wedi llawer o Addewidion gwerthfawr y 


Cyfammed newydd, y dywedir, Fel hyn y 
% dywed yr Arglwydd Dduw, ymofynnir a 
„ myfi etto gan DF 

* iddynt.” A pha fodd yn mae i ni ymotyn 
ond trwy ymbil arno 1edrych ar y Cyfammed, 
2 oes gennych Galon aflan gan halogrwydd 
Pechod a chydwybod aflan gan euogrwydd 
Pechod? wele dyma un o Addewidion y Cy- 
fammed, ©* Myfi a danellaf arnoch Ddwir glan 
fel y byddoch lan oddiwrth eich holl Fryn- 
ti, ac oddiwrth eich holl Eulynod y glan- 
hafchwi, Ad. 25. O gan hynny ewch at Dduw 
am lanhad, a dadleuwch gan ddywedyd, O Ed- 
rych ar y Cifammod. A ydyw yr hen Galon 
Garreg galed etto o'ch mewn, a ydych am ei 
hadnewyddu a'i thynneru? Dyma Addewid 
y Cyfammod, ** rhoddaf i chwi Galon new- 
„ ydd, Yſpryd newydd hefyd roddaf o'ch 


„ mewn 


arn; 'Y maent yn barnu ac yn poeni y rhai 


Vrael, i wneuthur hyn 


| 


n 
9 JP 2 11? 1 84 1 Rar 110 * 
| gown chwi, a thynnaf ymaith y Galon 


46 


p 15 7 11 
Garreg -o'ch Cnawd chwi.“ O. eweh at 


Dduw a dywedwch, Edrych ar zCyfammod. A 
ydych yn ymddifaid o'r Yſpryd, yn annianol 
eb fod yr Yſpryd gennych? A ydych yn 


profi y cyfryw eiſiau o'r Yſpryd, fel na's gelk 


weh rodio yn ffordd Duw hebddo? wele dyma 


Addewid y Cyfammod, Rhoddaf hefyd fy 


„ Yſprydd o'ch mewn a gwnaf i chwi rodio 


«« yn fy Neddfau, a chadw fy Marnedigaeth- 
* au au gwneuthur, O ymddadleuwch am 
Fendith fawr hon, a dywedwch Arglwydd 
Edrych ar y eyfammad. 

Mewn Gair, pan yſtyrioch pa fath Becha- 
duriaid ydych,” ac hetyd pa fath Gyfammod 
ydyw hwn, digon yw 1 ddywedyd, mae Cyt- 
ammod o Ras ydyw, o bob math © ras i bob 
math o Bechaduriaid tu yma i Uffern, A yd- 
ych tan euogrwydd ofnadwy ? dyma Gyfam- 
mod o Ras pardynol, Dileais dy Gamwedd- 
„% au fel Cwmwl, a'th Bechodau fel Niw¾l, 
„ dychwel attafi, canys myfi a'th waredais.” 
Eſa. 44. 22. O gan hynny ymddadleuwch 
ag ef am Edrych ar y Cyfammod”. A yd- 
ych yn llawn o halogrwydd ofnadwy? O 
dyma Gyfammod o Ras i'ch puro, gan ddy- 
wedyd fod Ftynnon wedi ei hagoryd 1 Dy Da- 
dd, ac i Breſwylwyr Feru/alem, o ymddad- 
leuwch ac ef am Edrych ar y Cyfammod“. 
A ydych mewn Tywyllwch o Anwybodaeth, 
heb wybodaeth o Dduw? O dyma Gyfam- 
mod o Ras i'ch goleuo, yn dywedyd hwy a 
ddyſgir oll gan Dduw, ymddadleuwch 2 
dywedwch n « Edrych ar y Cyfam- 
mod”, A ydych yn farwaidd ac fel en 
ſychion meirwon? o dyma Gyfammod o R : 

ic 


[8] 

oh bywhau, yn dywedyd, Fel y caent Fyw- 
yd, ac fel y caent et yn helaethach. „ 
% maer Awr yn dyfod pan y clywo'r Meir 
Let Mab Duw, y rhai a gtywant a fyddait 
«© byw”. O dywedwch wrtho am Edrych ar 
y Gyfammod. A ydych mwa Amryfy ed 
heb wybod pa ffordd i gymmeryd? O dyma 
Gyfammod o Ras !'ch cytarwyddo, ya dywe- 
dyd, “ Arweiniaf y Delllia:d ar hyd iford! 
+ nid adnabuant,tywylaf hwynt ar hyd Llwy- 
© brau ni adnabuant, gwaat Dywyll ve yn 
“ Oleunt o'i blaen hwynt, a'r pechau ceim- 
“ion yn union.“ A yiych cht tan blaau 
blin, ac atechyd Enaid ac Archollion we di 
rhedeg droſoch o Goryn y Pen hyd Wadn y 
Droed? O dyma Gytammod o Ras meddyg- 
' iniaethol, © Haul y Cytiawnder a gytyd i 
chwi, a Meddyginiaeth yn ei heſgill, Myff 
5 In a: fd ay a'th jachaf, myſi a jachat eich 
«© Gwrthnitigrwydd”, O gan hynny dadleu- 
weh, gan ddywedyd, Eqlrych ary C;fammod, 
A ydych chwi yn y dyfnder nvwyat o Ber#! 
Uffern a Damnedigaeth, o herwy ld Pechod, 
ac euogrwydd? O dyma Gyfa nm 4 o waredi- 
gol Ras, yn dywedyd, Gollwng et vn rhyd1 
** rhag deſgyn o hono i'r Pwll, canys mi a gef- 
„ ais iawn”. O ymddadleuweh, a dywed 
weh, Arglwydd, Edrych ar y Cami. A 
ydych chwi mewn caethtved i Bechod Satan, 
2'r Byd, yn gaeth i'ch chwantau, a chwedi eich 
caead 22 tan anghrediniagth megis mewn 
Carchar? o dyma Gyfammod o Kas rhydd- 
haol! yn cyhoeddi rhydd-did i'r Caethion, 
ac agoriad Carchar ir rhei'ny ag ſydd yn 
rhwym. Ai Enaid hwyrdrwm ydwyt yn fae- 
lu cyffro tuagat Dduw na ſymmud tua'r Ne- 

H todd 


— __ 


* ro fs of 5 i 
K.. . 


— - name — a yy _—_ — — — 
. & Þ- i * 
* 


861 
foedd, o herwydd ewyllys gyndyn fel porth 
Haiarn yn gwrthſefyll pob moddion Annog- 
aethol? Wele yma Gyfammod o Ras tyn- 

edig, yn dywedyd, Minnau pan i'm der- 
** chefir a dynnaf bawb atta iy hun.“ Fel 
ac y mae Nerth a Rhinwedd, y Tynn-faen 
(neu Loadſtone) yn tynnu yr Haiarn atti, 
telly mae Rinwedd Criſt derchatedig yn tynnu 
y Barr Haiarn o'r Ewyllys. Dy Bobl a fydd- 
ant ewyllyſgar yn Nydd dy Nerth. O dad- 
feuwch, a dywedweh, Arglwydd, Edrych ar y 
Cy fammad. | 
3eth arall ſy'n eich blino, a ydych yn blino 
am eich Plant, am iddynt hwythau gael eu 
-wneuthur yn gytrannogion o Fendithion 
Cy ſammod achael eu hachub gan yr Ae 
Oy mae yma Gyfammod o Ras ehang iawn, 
wed! et ficerhau i ni ac i'n Hiliogaeth, gan 
ddywedyd, Myfi tyddaf yn Dduw i ti ac i'th 
Had. O gan hynny edrychwch at Dduw mewn 
erthynas i'ch Plant, a dywedwch Arglwydd 
drych ar y Cyſammod. A ydych mewn blin- 
der am yr Eglwys, ei bod mewn Amgylchia- 
dau peryglus o herwydd Pechod a Gelynion 
creulon? Y mae'n debyg mai hyn oedd Blinder 
mawr y Salmydd yma, fel ac y gwelir oddi- 
vwrth Gorph y Salm hon, a'r Geiriau ag ſydd 
in canlyn y Teſtyn: © Canys llawn yw 
** 'Tywyll-leoedd o drigfannau Trawſder.” Y 
mae'r rhei'ny ag ſydd yn byw mewn Tywyll- 
sch Anwybodaeth, cyfeiliornad. Gweithred- 
dedd y Tywyllwch, yn lawn Trawſter yn 
erbyn yr Eglwys a Phobl Dduw, ac y maent 
wedi eu hamgylchu ganddynt, yn y cyfryw 
rod tel ac y mae'r Eglwys fel y Lili ymmylg y 
Drain neu Daefaid ymmyſg — 0 
| eth 


. 

beth a ddaw o honi? Wele dyma Gyfammod 
o ymddiffiniad, o ras i gadw ac i ymddiffin, 
yn dywedyd, Ar ei holl Ogoniant y bydd 
„ amddiffin“; gan hynny hyd yn, oed pan y 
byddo Gelynion yn dryllio ei Cherfiadau ar un- 
walth a Bwyill ac a Morthwylion, ad. 6, Pan 
y maent yn © bwrw y Cyſſegroedd yn Tan”, 
ad 7. Pany maent yn dywedyd, * Cyd-an- 
* rheithwn hwynt”, ad. 8. le pan y delo 
Cleddyf gwaedlyd ſydd yn deſtrywio ar led, 
i ddytod troſodd attom ni, a phan delo Gelyn- 
ion tra-mor, neu wladol, neu'r ddau i ddifa 
ac 1 ddeſtrywio, ac fe allai i lefgi fynu holl 
Synagogau Duw yn y lir fel ad. 8. a phan 
na b'om yn gweld ein Harwyddion, ac na 
byddo Prophwyd mwy, ac na byddo gennym 
neb a Wyr pa hyd, ad. g. yn yr holl Achoſion 
hyn pa beth a wnawn ond fel y Salmydd yma, 
Argilwydd,** edrych ar y Cytammod, 

A ydych yn cael eich blino gan Elynion tu- 
fewnol, Geiynion yſprydol, ac yn cacl eich 
gorthrymmu gan Allucedd y Tywyllwch ? Os 
ydyw eich Calonnau yn llawn o drizfannau 
creulondeb, a chwedi eu llanẽ yn ofnadwy gan 
gythreuliaid, chwantau, a llygredigaet hau creu- 
lon y rhai ſydd yn metitroh, yn gorchtygu ac 
yn llwyddo yn eich erbyn, fel ac yr ydych lawer 
3 wedi eich clwyto, ac fel yn far wrth 

raed y Gelyn? o dyma Gytammod, o Bech- 
od gorchfygol Ras, nid-yn unig Cyfammed 
o Drugaredd y'ch Heneidiau, ond hefyd © 
Ddialedd ar eich Llygredigaethau, yn dywed- 
yd, © Dydddial ſydd yn ty Nghalon, a Blwy- 
* ddyn ty ngwaredigion a ddaeth,” Eſa. 63. 
4. © herwydd pa ham llefwch nes tynnu i 
lawr ddial ar holl greulon Elynion eich En- 

H 2 eidiau 


L 88 ] 
eidiau a dywedwch Arglwydd, ** Edrych ar y 
Cyfammed. A ydych mewn blinder o herwydd 
tlodi a gwaeledd eich Eneidiau, nid yn uni 
yn cael eich gorthrymmu gan Elynion oddi- 
iewn oc oddi allan, ond hetyd gan ddiffigion 
ac eiſiau, yn dlawd ac yn anghenus iawn, ac 
yn amaditaid o bob Daioni? Dyma Gyfam- 
mod o gyflawnder o Ras ac o bob peth ang- 
denrheidiol wedi ei ragddarparu i gyflawni 
giffig Enaid, ya dywedyd, pan byddo'r Tlawd 
ar angbenus yn ceiſio Dwfr, ac nid oes, a'u 
Tatod yn dittigio gan Syched, myfi yr Ar- 
gilwydd a'u gwrandawaf, myfi Duw Jacob nis 
gadawat hwynt, tywalltaf ddwtr ar y ſychedig, 
a Firydiau ar y ſych Dir. O herwydd paham, 
dadleuweh y Cytammecd fel y Salmydd yn yr 
Adnod ganlynol, “ Na ddychweled y Tlaud 
« yn wradwyddus: Molianned y Truan 
« ar Anghenus dy Enw.” *© Egrych ar y 
Cytammod. 

Mewn Gair, bydded eich Cyfiwr y gwaethaf 
tu yma i Uffern, y mae'r Cytammod hwn fel 
Cytammod o Ras yn cynnwys pob Iechydwr- 
iaeth, pob Gras, pob math o Ras, i bob math 
o Bechaduriaid, a phob math o Feddyginiaeth 
i bob math o Glefydau; ac os gellwch gae! 
eich hunain wedi eich gwregyſu yn Rhwymyn 

Cyfammod hwn, yna chwi dynnweh Dduw 
o'ch tu, fel ac y bydd yr hyn ſydd yn perthyn 
i chwi yn perthyn iddo yntef, eich hawl chwi 
ei hawl yntef, eich Dadl chwi ei Ddad! yntef, 
eich achos chwi ei achos ef, fel mae'r Salmydd 
yn dangos, Ad, 22. Cyfod o Dduw dadleu 
* dy Ddad!”, Y mae yn ſefyll ar ei anrhyd- 
edd ei bun, ac efea wna ei waith ei hun yn 
ei amſer ei hun, os cawſoch Ris i dynnu (Bi!) 

| Dyled- 


1 8g ] 
Dyled-ſcriten ar Dduw fel Duw yn cyiamg- 
di ac yn addaw y n Nghriſt, ac od oes gennych 
rai Dyled- ſcrifen iadau yn gorwedd ar y Bwrdd 
o flaen yr Orſedd, ac nas gellwch weithiau 
mo'u dadleu Yu gyrru yn y blaen, gydag, Ar- 
plwydd © Edrych ar y Cyfammod”, y mae 
gennych yr annogaeth cryfa i ddiſgwyl wrtho, 
ac i ddiſgwyl attebiad y'ch ſcrifeniadau mewn 
iawn bryd; canys efe wna wrthiau, efe grea 
Fydoedd newydd, ac fe dry bob peth i ddim 
yn hytrach nag y rhoddo 1 fynu ei hawl yn, 
neu y peidio ** Edrych ar y Cytammog. 
A ydych am dderchaſiad Teyrnas Criſt ar y 
Ddaear, fel ac y dylech tod ? dyma Gytammod 
o Ras i Fuddewan a Chenhedloedd, yn dywed- 
yd, © thoddaf y Cenhedloedd yn Etifeddiaeth 
iti a therfynau'r Ddaear ith Feddiant“, A 
ydych yn gofalu am y Cenhedlaethau i ddytod, 
am y Genhiedlaeth {ydd yn cyfodi pan y mae 
mor llezed gobaith am y Genhedlaeth bretenol, 
o dyma Gytamod o Ras ir Cenhedlaethau 
canlynedig hyd ddiwedd y Byd, yn dywedyd, 
gwnat gofio dy enw ymhob CenhedlaetFau; am 
hynny y molianna y Bobl di byth bythoedd. 
A ydych yn gofalu am eich diwedd, a pha 
fodd y bydd gydag chwi yn ymchwydd y 
I:rddonen, pa todd yr ymladdweh yr frwydr 
ddiweddat? Dyma Gytammod o Ras i orch- 
fygu Angeu, yn dywedyd, Angeu a lyngorwyd 
mewn buddugoliaeth, &&c, A ydych yn gotalu 
ac yn pryderu am barhad Gweinidogaeth yr 
Efengyl? Y mae llawer Gair yn y Cytammod 
hwn mewn perthynas iddi, yn enwedig hwnnw, 
fod Criſt wedi ei dderchatu i gynnal ac i am- 
ddiffin goruwchwiliaeth yr Efengyl hyd ddiw- 
edd y Byd, Mat. 28. 20. Pa ran bynnag or 
£ Ddaear 


90 ] 


Ddaear a ddewiſo neu a adawo, Efe ddcrchaf- 


odd i'r uchelder, fe dderbyniodd Roddion i Ddyn- 
ion, te, i'r rhai cyndyn hefyd fel y prefwiliai yr 


Arghuydd Dduꝛu yn eu plith, Sal. 68. 18. 


TERFYN. 
NR Tr. QO Di 


1 N Llys y Nef bu Lef ddi-lith 


Wnaeth Gynnwrf byw na dderfydd byth, 
a rai or hell brynedig Had 
Oedd fwya yn Nyled Cariad rhad- 


2 Roedd yno rai o'r Crud a'r Bru, 
Am ganu en llon uwch pawb trwy r Llu, 
I*nt gael eu dwyn i'r Porthladd pur, 
Cyn gweld nac ymgais hwn yn wir. 


3 Rhai wedi cael mwy Oes i'w Rhan 
Cyn gado hyn o dywyll Fan, 
Yn cleimio canu uwch pob rhai 
Ir Gras faddeuodd aml Fai. 


4 Fel Cad mewn Blys doent yn y blatn, 
Pwy Delyn gu ddechrevai ir Gan ? 
Pob un ai Ble trwy r nefol Blas, 
Pwy fwya, ddyfna yn Nyled Gras 

5s Myfi (be un) trwy er holl le hun 
Yw*#r mwya yn nyled Gras mi gun. 
Nage, be er llall, r wien haeru 'n hy 
Mae mwy Dyledwr ydwyf fi. 

6 Clywch be er trydydd, oll diſtewch, 
Myfi ywer Dyn, chwi ganiatewch 
Mae Pechaduriaid penna er Ilawr, 

Sy fod yn Ben Cantorion nawr. 


7 Eber pedwerydd. tewch afch Can, 
Mae *n rhaid i'm Clodydd gael y bla®; 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


5 


# 
* 


F 
Myfi o bawb tan Awyr las 


Yw *r Gwrthiau mwya o rad Ras, / 


Gan Bwyll ber pummed, Fwrdd ach Ple, 
Fi yw Rhyfeddod mwya v lle; 

Myfi o'r holl ſyrthiedig rai, 

A haeddai en wir y dyfnaf wae. 


Gerllaw fr oedd Enaid llawnfryd llwys 
At JES Un Dan o Gariad dwys, 
Vn gwaeddi 'n gu am oruwch Gan 
Ifr Gras wnei er bryntaf Feiau *n lan, 


O fi be er llall, mawr bechu wnes 
Er Cariad afr Goleuni gees, 

Ar oruwch Gloch ſy roddi Can 
I'r hyn a'm dug ofr dyfnaf Dan. 


Dewch, dewch *be un, mi gwnaf i ma*s 
Mae fi yw fr mwya yn nyled Gras, 

O bawb o fewn y Nef yn awr 

Myfi yn wir oedd waetha i wawr 


Un arall codai wrth ei Glyn 

Mor glau am Glod, di falch, di-flin ; 
Gan waeddi en groch mewn uchel gri 
* Nid oes Dylediwr fivy na fi. 


Ni rof ddim lle i neb trwy er Llu 

I ganu Maul yn uwch na mi. 

Mi aetho*n nyled Gras tros ben, 

Does Gymmar im! trwy fr Netoedd wen. 


Fel Udcorn uwch eu Pen be un 
Cyffrodd y Gan fy nghalon gun, 

Er maint eich Braint ar hyn o bryd, 
Fi bia r Gan ar bab eu gid. 


A hwythau fr Lluoedd cyhoedd cu 
Mewn Awen felus, hwylus, hy, 

Yn dweud, Beth yw 'r cymmaru Can? 
Pob un mewn Blys am gael y bla'n. 


16 Diodde r Nad ni's galliyn ni, 


Mae chwi a'r unig Sail y iy, 


\ . 


— — — — a 2 _——_ — 
— _— — — — — ——— C * | * $ 
8 — — 2 my —. 6 ö , J 2 5 PH, * 7 . 
SL. „ — ” 6 . - 8 * \ 
4 = «7 
. . 
+ : ” : : 
4 1 : 
1 
: _ 
N 


L „ 4 - 
4 2 N 2 
3 — — 41 
N 1 5 * 
SR...” N 
* '. . 


* 
1921 
I ganu Clodydd Gras y Ne, . 
'R ym ninnau yn Hon yn cleimio 'n lle. 


17 Beth, addef neb yn hyn o ran 
Fod iddo Gymmar mewn un man, 
Am hynny dewch meiyn unadd donn, 
Ar uwcha Llais i ganu 'n llon. 


18 Ac yna r Telynorion oll | 
Un fryd, un fron, heb Galon goll, 
Dechreu ſant ganu 'n llon eu Llef, 
Nes dadſain holl Seilfeini 'r Nef. 


19 Cydbyngcio Haleluiah 'n glau 
Tr hwn ro'i Fab i farw 'n frau, 
*Runwedd i deilwng Ok ein Duw 
Yr hwn a'i Waed a'u golchai n wiw. 


20 Yn Empres gref coronwyd Gras, 
Mewn Rhwyſc a'r Mawredd mwya ma's 
R angylaidd Lu yn chwyrn eu Chwant 
Yn ceingcio n dwym ar uwchaf Dant. 


21 Gwnaeth yr Eiddigedd hoywedd hy 
I bawb o gylch yr Orſedd gu, 
Vmdrechu am y gwycha *'u gwawr 
Pwy blygai iſa, Iwyſa lawr. 


22 *R ymryſon neſaf yn ddi Lid 
Rhwng Adar glew 'r Baradwys glyd, 
Wnaeth i'r Cantorion glewion glan 
Ymdrechu gid am uwchaf Gan: 


23 Yn fath Ddadleuon tirion teg 
Eu Hoes defnyddiant beb ddim breg, 
Pob Cerddor mwyn yn c'oeddi ma's 
Fawr Wrthiau Cariad CxIsT a't Ras. 


TD * ab kh 4 
* "4 * E . af 
4 , wt * * - 


7 


23 Gwna'r Anghyttundeb bawb yn un 


Mewn Moliant melus weddus wyn ; 
Mor goeth yw r Gan, mor ddwys, mor dde' 
Cerddoriaeth ſy yn llepwi 'r Lle. 


D £ WED D. 


K ; 5 
, „ N 
. ESTES) % # 'P 
— * 441 9 D — 


